อัตตโนประวัติ 


เดิมชื่อ เทสก์ สกุล เรี่ยวแรง เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๔๔๕ เวลาประมาณ ๐๙.๐0 น. 

๓)รี่รี่-๕ ปี'ขาล ณ บ้านนาสีดา ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ ขังหวัดอุดรธานี บิดาชื่อ อุ ส่าห์ มารดา 

ชื่อ ครั่ง อาชีพทำนา ทั้งสองเป็นกำพร้าพ่อด้วยกัน ซึ่งได้อพยพมาคนละถิ่น คือบิดาอพยพมาจากอำเภอ 
ด่านซ้าย ขังหวัดเลย มารดาอพยพมาจากเมืองฝาง (บัดนี้เป็นตำบล) ขึ้นอำเภอลับแล ขังหวัดอุดรลิตถ์ 
แล้วได้มาแต่งงานกัน ณ บ้านนาสีดา ตั้งหลักฐานทำมาหากินจนกระทั้งบัดนี้ มีบุตรธิดาร่วมกัน ๑๐ คน 
คอ 


นายคำดี เรี่ยวแรง 

(ถึงแก่กรรม) 

นางอาน ปราบพาล 

(ถึงแก่กรรม) 

ด.ช.แกน เรี่ยวแรง 

(ถึงแก่กรรมแต่เยาว์) 

ด.ญ.ใคร เรี่ยวแรง 

(ถึงแก่กรรมแต่เยาว์) 

นางแนน เชียงทอง 

(ถึงแก่กรรม) 

นายเปลี่ยน เรี่ยวแรง 

(ถึงแก่กรรม) 

นางนวล กล้าแข็ง 

(ถึงแก่กรรม) 

พระเกด ขันติโก (เรี่ยวแรง) 

(มรณภาพ) 

พระราชนิโรธรังสี (เทสก์ เทสรังสี) 

นางธูป ดีมั่น 

(ถึงแก่กรรม) 


เมื่ออายุได้ ๙ ขวบ ได้เข้าวัดไปเรียนหนังสือไทยแลหนังสือพื้นเมือง (หนังสือธรรมแลขอม) กับ 
เพื่อนๆ พระเณรเป็นอันมากที่วัดบ้านนาสีดานี่เอง โดยพี่ชายคนหัวปีซึ่งยังบวชเป็นพระอยู่เป็นผู้สอน 
และสอนตามแบบเรียน ประถม ก กา มูลบทบรรพกิจ เราเรียนอยู่สามปีแต่ไม่เก่ง เพราะเราชอบเล่น 
มากกว่าเรียน สมัยนั้นโรงเรียนประชาบาลยังขยายไปไม่ทั่วถึง พี่ชายเราคนนี้แกบวชแล้วชอบเที่ยวหา 
ประสบการณ์ต่างๆ และจำแม่นเสียด้วย เมื่อแกไปได้หนังสือไทยมาจึงนำมาสอนพวกเรา มีพระเณรแล 
เด็กมาเรียนด้วยเป็นอันมาก จนบางคนมาเห็นเข้าถามว่าเป็นโรงเรียนหรือ พวกเรามิใช่เรียนแต่เฉพาะ 
หนังสือไทยเท่านั้น สวดมนต์ หนังสือธรรม ขอม พวกเราก็เรียนควบคู่กันไปด้วย เราเรียนอยู่สามปี 
จึงได้ออกจากวัดไปเพราะพี่ชายเราลาสิกขา เพื่อนๆ นักเรียนของเราโดยมากก็ออกจากวัดไปด้วย เพราะ 
ไม่มีใครสอนหนังสือต่อ 

ถึงแม้เราจะออกจากวัดไปแล้วก็ตาม ชีวิตของเราคลุกคลีอยู่กับพระเณรในวัดโดยส่วนมาก 

เนื่องจากเมื่อพี่ชายของเราสึกออกไปแล้ว พระที่เป็นสมภารอย่ที่วัดไม่มี มีพระอาลันตกะมาอย่เป็น 



๒ 


ครั้งคราว เราเองต้องเป็นสื่อกลางระหว่างพระกับชาวบ้าน รับใช้เป็นประจำ เช้าไปประเคนสำรับ 
เย็นตักนั้ากรองนั้า เก็บดอกไม้ถวายท่านบูชาพระ พระมามากน้อย อาหารพอไม , พอ เราต้องวิ่งบอก 
ชาวบ้าน เราปฏิบัติอยู่อย่างนี้มาเป็นอาจิณวัตรตลอด ๖ ปี บิดามารดาของเราก็สนับสนุนเราอย่างเต็มที่ 
ที่เราปฏิบัติพระท่านยิ่งเพิ่มความรักใคร่ให้แก่เรามากขึ้น เมื่อถึงเวลาเห็นเราช้าอยู่ ท่านจะต้องเตือน 
เสมอ มิใช่แต่บิดามารดาของเราเท่านั้นที่เห็นเราปฏิบัติพระได้เป็นอย่างดี แม้ชาวบ้านก็ดูเหมือนรักแล 
เอ็นดูเราเป็นพิเศษ จะเห็นได้ในเมื่อมีกิจอะไรเกี่ยวกับพระกับวัดแล้ว จะต้องตามเรียกหาเราเสมอ 
ตอนนี้เรารู้สึกสนใจเรื่องบาปเรื่อง บุญ มากขึ้น สงสัยแลขัดข้องอะไรมักไถ่ถามบิดาเสมอ บิดาก็มักจะ 
สนใจในเรามากขึ้น ตอนกลางคืนเวลาว่าง ท่านมักจะสอนให้รู้คติโลกคติธรรมเสมอ เรายังจำคำสอน 
ของท่านไม่ลืม ท่านสอนว่า เกิดเปีนลูกคนชายอย่าได้ตายร่วมเร่ว (เร่ว คือป่าช้า) หมายความว่า เกิด 
เป็นลูกผู้ชายต้องพยายามขวนขวายหาความรู้วิชานอกบ้านเติมของตน ถึงแม้จะตายก็อย่าได้มาตายบ้าน 
เกิด คติของท่านนี้ลูกใจเรานัก เพราะเรามีนิสัยชอบอย่างนั้นอยู่แล้ว เมื่อเราถามท่านว่า ผู้บวชกับผู้ไม่ 
บวชทำบุญ ใครจะได้บุญมากกว่ากัน ท่านตอบว่า ผู้บวชทำบุญเท่าโป้มือ ได้'บุญเท่าสองกำปีน แล้ว 
ท่านกำมือชู'ให้ดู ผู้ไม่บวชทำบุญเท่าสองกำปีน ได้บุญเท่าหัวโป้มือ เราได้พิงเท่านั้นก็เต็มใจ ทั้งๆ ที่ยัง 
ไม่ทราบคำอธิบายของท่าน เพราะนิสัยของเราชอบสมฌเพศอยู่แล้ว เรายังจำได้อยู่ เมื่อเราเข้าไปอยู่วัด 
ใหม่ๆ ไปที่วัดแห่งหนึ่งกับพี่ชาย แลเห็นสามเณรรูปหนึ่ง ผู้มีมารยาทดีเข้าแล้ว มันนึกให้เสื่อมใสเจือ 
ด้วยความรักมากในสามเณรรูปนั้นเป็นพิเศษ ไม , ว่าแกจะเดินเหินไปมา ท่าธุรกิจใดๆ อยู่ก็ตาม สายตา 
ของเราจะต้องจับจ้องส่ายไปตามแกทุกขณะ ยิ่งเพ่งก็ยิ่งน่ารักเลื่อมใสขึ้นเป็นลำดับ เวลากลับมาแล้วภาพ 
อันนั้นก็ยังติดตาเราอยู่เลย ในใจนึกอยู่อย่างเดียวว่า เมื่อไหร่หนอเราจึงจะได้บวชๆ อย่างนี้อยู่ตลอดเวลา 



ประวัติของบิดามารดา 


มาตอนนี้ เราอดที่กล่าวถึงประวัติของบิดามารดาไม , ได้ เพราะเราระลึกถึงพระ คุณ ของท่าน 
ทั้งสองมากเปีนพิเศษ เกี่ยวกับในระยะนี้ท่านอบรมเราในด้านต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องศีลธรรมมาก แล้วก็ 
ดูเหมือนท่านจะรักเรามากเปีนพิเศษอีกด้วย พร้อมกันนั้น ท่านก็เคยเล่าประวัติชีวิตผจญลัยของท่านทั้ง 
สองมาให้ฟังโดยละเอียด เราได้ฟังเข้าแล้วทำให้เศร้าใจและเกิดความสงสารท่านมาก 

ดังได้กล่าวแล้วในข้างต้น บิดามารดาของเราทั้งสองเป็นชาวอพยพและกำพร้าพ่อด้วยกันทั้ง 
สอง โยมพ่อ นั้นภูมิลำเนาเติมอยู่บนที่สูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ได้พากันอพยพหนีความอดอยาก 
แร้นแค้นลงมาสู่ที่ลุ่ม เพราะมีคนเขาไปเล่าให้ฟ้งว่า ทางเมืองหนองคายข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์มาก 
ถิ่นเติมนั้นถึงแม้จะมีอาชีพทำนาก็ไม , พอกิน เพราะพื้นที่เป็นภูเขามาก ต้องทำไร , ตามดอยเพิ่มอีก แล้วก็ 
ทำกันมากๆ เสียด้วย โยมพ่อเราเคยเล่าให้ฟ้งว่า ท่านกำพร้าพ่อ ต้องพาน้องอีก ๔ ชีวิตกับแม่อีกหนึ่งคน 
ทำงานหาเลี้ยงกัน ทำไร , กว้างจนสุดลูกตาไร , ไม่ต้องทำห้างนา รับประทานข้าวกลางแจ้ง เพราะกลัว 
น้องๆ กินแล้วจะขี้เกียจไม , ลงทำงาน ถึงขนาดนั้นถ้าปีไหนฟ้าแล้งฝนไม่ดีก็ยังไม่พอรับประทานเลย บาง 
ครอบครัวอดข้าว รับประทานลูกมะก่อแทนข้าวพอประทังชีวิตไปตั้งเป็นเดือนก็มี 

การอพยพลงมาครัง นีมีน้ อง ๔ คน กับแม่อีกคน คือ นางบุญมา ๑ นายกัณหา เรี่ยวแรง ๑ 
นายเชียงอินทร์ เรี่ยวแรง ๑ นางแตงอ่อน ๑ นอกจากนั้ยังมีญาติๆ แลผู้สมัครใจมาด้วยกันอีกเป็นอันมาก 
การอพยพจะต้องผ่านภูเขาสูงๆ เช่น ภูฟ้า ภูหลวง และป่าดงทึบมาเป็นลำดับ ผู้มีช้างมีต่างเป็นพาหนะก็ 
ค่อยยังชั่วหน่อย ผู้ไม่มีอะไรนั้นสิใช้บ่า แรงของใครของมันเป็นพาหนะหาบหาม กว่าจะถึงม้านนางี๋ , ว 
ก็กินเวลานานกว่าอาทิตย์ เมื่อมาถึงครั้งแรกได้มาตั้งที่พักลงที่ริมหนองปลา ที่หนองเต่าเลย แล้ว 
ภายหลังจึงได้ย้ายมาอยู่ ณ ม้านนา'งิ้'วจนกระทั้งบัดนี้ 

ฝ่าย โยมแม่ เป็นชาวพวนที่ทัพไทยกวาดต้อนมาจากประเทศลาวสมัยรัชกาลที่ ๓ แล้วได้เอาไป 
ปล่อยทั้งไว้เขตอุตรติตถ์ จึงได้ตั้งรกรากลงที่เมืองฝาง (ปัจจุบันเป็นตำบล) อำเภอลับแล ชังหวัด 
อุตรลึตถ์ มารดาของเราเคยเล่าว่า “แม่ได้เล่าให้ฟืงว่า เมื่ออพยพลงมาจากเมืองเชียงขวาง ยังเป็นเด็กอยู่ 
มากเดินไม่ไหว ผู้ใหญ่เอาท่านใส่กระมุงหาบคู่กับของ มุกปา ข้ามห้วย หุบเขา มาเป็นลำดับ จนถึง 
เมืองฝาง ฌ ที่นี่'เอง ยายโตขึ้นแล้วได้แต่งงานจนปีลูกสองคน คือตัวท่านและห้องชายอีกคนหนึ่ง ต่อมา 
พ่อก็ตายยังคงเหลือแต่สามแม่ลูก ในสมัยนั้นเกิดโจรขโมยอันธพาลเต็มบ้านเต็มเมือง เจ้าหน้าที่ก็อ่อน 
แอไม่สามารถจะปราบได้ 

สิ่งแวดล้อมมันทำให้คนดีกลับเป็นคนเลวไปได้เหมือนกัน เชียงทอง ซึ่งเป็นคนพวกชาวอพยพ 
นั้นเอง ก็เป็นนักเลงกับเขาไปด้วย จนอยู่บ้านไม'ติด ได้หนีเตลิดเปีดเปีงลงมาเที่ยวหลบภัยอยู่ทางแถว 
ตำบลกลางใหฌ่ อำเภอบ้านผือนี้เอง เมื่อมาเห็นนิสัยใจคอและความสงบสขของผคนพร้อมด้วยความ 



(ร. 


อุดมสมบูรณ์ในอาชีพของคนถิ่นนี้แล้ว จึงได้กลับไปชักชวนเอาญาติๆ และพรรคพวกพาลันอพยพ 

ลงมา” 

การมาครั้งนี้โยมแม่เล่าให้ฟ้งว่า มาด้วยกันมาก ตั้งหลายสิบคน พากันเดินทางมาทางเพชรบูรณ์ 
แล้วเดินเรื่อยลงมาพักอยู่ที่วัดบ้านห้วยพอด ขังหวัดเลย ได้เกิดโรคไข้ทรพิษตายกันก็มาก ด้วยคุณงาม 
ความดีของชาวบ้านห้วยพอดที่เอาใจใส่ช่วยเหลือยามขัดสน บางคนก็เลยตั้งหลักฐานอยู่ ณ ที่นั้นก็มี 
ส่วนคณะของเชียงทองได้เตลิดเลยลงมาจนถึงบ้านกลางใหญ่ โดยมแม่ของเรามีลุกสามคน กับบ้าผู้ชาย 
(บ้องของโยมยาย) ได้อาศัยเพื่อนผู้ใหญ่เขามา คนเราคราวจะได้รับทุกข์ลับจนมันหากมีอันเป็นไปเมื่อ 
เดินทางมาด้วยกันดีๆ ไม่เคยมีปากเสียงอะไรกันเลย บ้องชายโยมแม่ไปพบพ่อค้าชาวพม่าเข้าเลยติดตาม 
เขาไปเฉยๆ จนกระทั่งบัดนี้ไม , ได้ทราบข่าวเป็นตายร้ายดีอย่างไรเลย เมื่อมาถึงบ้านกลางแล้ว หมู , หนึ่งได้ 
ย้ายลงไปอยู่บ้านนาบงคูเผด อำเภอโพนพิสัย ห้าผู้ชายของโยมแม่ก็แยกตามเขาไปอีกคน คงยังเหลือแต่ 
สองแม่ลูกกำพร้าพ่ออยู่อาศัยเพื่อนร่วมทุกข์ผู้ใหญ่เขาต่อไป ภายหลังจึงได้มาพบเนื้อคู , โยมผู้ชาย รักและ 
แต่งงานอยู่กินร่วมกัน ตั้งหลักฐานลง ณ ที่บ้านนาสึดา จนมีบุตรร่วมกันดังกล่าวแล้วข้างต้น 

ส่วนยายก็ได้แต่งานกับเชียงทอง ซึ่งมาด้วยกันแต่ทุ่งล่าง อยู่ด้วยกันตามประสาคนแก , แต่ 
เคราะห์ร้ายมาถึงเข้ากิ่งไม้หักลงตกถูกศีรษะแตกเลยตาย เชียงทองคนนี้บาปกรรมของแกไม , ดี 
บาปกรรมตามสนอง เมื่อยายตายแล้วแกยังได้ภรรยาคนใหม่ซึ่งเป็นคนอพยพหมู่เดียวกันนั้นเอง ต่อมา 
ภรรยาคนใหม่นี้ก็มาผูกคอตนเองตายอีก แกจึงรู้ตัวว่าบาปกรรมแกมากจึงเข้าวัด นุ่งขาวรักษาศีล ๘ 
จนแก , อายุราว๑๐๐ ปี แต่ไม , ได้อยู่ที่วัด แกอยู่กับลูกหลานที่บ้านนั้นเอง จะไหว้พระสวดมนต์ลูกหลาน 
ก็รำคาญหนวกหู ไหว้พระทีไรลูกก็เอ็ดเอา แก่มากแล้วไปไหนไม , ได้ กินแล้วก็บอกว่าไม , ได้กิน 
ลูกหลานรำคาญแช่งให้แกตายทุกวัน ส่วนแกก็แช่งลูกๆ หลานๆ ให้เป็นอย่างแกแลให้ฉิบหายด้วย 
ประการต่างๆ นานา เป็น ที่ น่าทุเรศมาก คนเรา ทำ ความชั่วไว้แล้ว เมื่อตนยังไม่ตายความชั่วนั้นย่อม 
ติดตามมาทัน เมื่ออยู่ในหมู่คนไม่ดี ไม่มีศีลธรรมด้วยแล้ว ย่อมทำคนหมู่มากพลอยเปีนบาปไปด้วย 

ความทุกข์ของคนเราไม่มีที่สิ้นสุด ปลดนี่แล้วไปติดโน่นอยู่อย่างนั้รํ่าไปตลอดชาติ ฉะนั้น 

ผู้มีปัญญาท่านจึงเมื่อทุกข์ในโลกนี่ แล้วหาทางหนีจากทุกข์ 

เมื่อแม่ของท่านมาตายจากไป ก็พอได้อาศัยลูกๆ แลผัวเป็นที่พึ่ง การอาชีพก็พอเลี้ยงตัวคุ้ม 
ถึงแบ้จะมีเงินเพียง ๖ บาทติดกระเป๋า ก็ไม่เดือดร้อน เพราะสมัยนั้นข้าวปลาอาหารยังอุดมสมบูรณ์มาก 
เงินทองไม , จำเป็นต้องใช้ ทำแต่นาพอคุ้มกินไปเป็นปีๆ ทำมากไม่มียุ้งใส่ ถึงขนาดนั้นก็ยังมีข้าวเปลือก 
เหลือเป็นอันมาก อยู่มาลูกชายที่สามมาตายลง ลูกชายคนนี้โยมพ่อรักมาก กลุ้มใจแทบจะเป็นบ้าตาย 
เพราะเขาเป็นคนฉลาด ช่างพูด แลพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ น่ารัก ว่านอนสอนง่าย รักพ่อแม่ 
เอาใจใส่ในคำสอนของพ่อแม่ ลูก ๖ คนกับเมียคนหนึ่งที่ย้งเหลืออยู่ ดูเหมือนไม่มีอะไรเหลืออยู่เสียเลย 
มองเห็นแต่ลูกคนที่ตายนั้นคนเดียว ความทุกข์กลุ้มรุมมืดมิดไปหมด เมื่อนานวันมา ฝ็าความมืดมิดแห่ง 
ความโศกค่อยสร่างลง สงธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาจึงค่อยฉายส่องเข้าไปในหัวใจ พอให้เห็น 



๕ 


เป็นทางบ้างพอรางๆ คิดว่าเมื่อห่างไกลจากกังวล คือ การบวชอาจระงับความโศกได้บ้าง อนึ่งเราบวช 
เพื่อแบ่งบุญไปสู่ลูกผู้ตาย เมื่อเขาได้รับส่วนบุญแล้วจะได้ไปเกิดในสุขคติเป็นแน่แท้ โยมพ่อจึงได้ลาลูก 
เมียออกบวชอยู่ได้สองพรรษา การบวชในพระศาสนามิใช่จะทำให้ผู้คนได้รับความทุกข์แล้วหมดทุกข์ไป 
เลยทีเดียวก็หาไม่ เพราะทุกข์มันเกิดจากกิเลสภายใน คนเราเกิดมาสะสมเอากิเลส อยู่ในโลกนี้ปึนนับ 
ภพชาติไม่ล้วน ไม่ต้องไปแจงตัวกิเลสออกมานับละ แม้แด'ชั้นของกิเลสที่มันสะสมทับถมกันไว้ก็ไม่ 
ทราบที่ชั้นแล้ว คนไม่มีปัญญาไม่สามารถจะขุดด้นเอากิเลสที่เนืองนองอยู่ในใจมาเผยแพรไห้เห็นได้ จึง 
ไม่สามารถจะทำลายให้หมดสิ้นได้ (แตกยังดี การได้บวชก็พอมองเห็นทางอยู่ม้าง) 

เมื่อฝ็าของความโศกค่อยจางลงไป ความอาลัยในลูกตาดำๆ ๖ ชีวิต กับภรรยากำพร้าผู้ไร้ญาติ 
ขาดมิตรค่อยเคลื่อนเช้ามาสู่หัวใจ จึงได้ลาสิกขาออกมาครองเรือนอีก แตกเป็นโชคดีของเราผู้มีอันจะ 
ต้องมาเกิดอีก เรากับน้องสาวของเราได้มาเกิดในเรือนร่างของท่านทั้งสอง ผู้ที่ท่านได้สร้างไว้ดีแล้ว (คือ 
เป็นผู้มีศีลธรรมอันดีงาม) เราเกิดมาแล้วก็ภูมิใจว่า เราไม , เคยยอมแพ้ใครบางคนที่เกิดมาร่วมโลกด้วยกัน 
เมื่อเกิดมาแล้วก็พบแต่ศีลธรรมที่สุจริต แล้วก็ได้มาเจริญเติบโตอยู่ใต้ร่มผ้ากาสาวพัสตร์ ในพระพุทธ 
ศาสนาจนตราบเท่าทุกวันนี้ ที่เราปลาบปลื้มอย่างยิ่งก็คือ ถึงแม้เราจะไม่ได้เลี้ยงดูท่านทั้งสองเยี่ยง 
ฆราวาสทั่วๆ ไป แต่เราก็ไต้หล่อเลี้ยงนํ้าใจของท่านด้วยการครองเพศพรหมจรรย์แลอบรมจิตใจท่านเปีน 
ลำลับมาจนอึงอวสานแห่งชีวิตของท่าน แล้วท่านทั้งสองก็ลูเหมือนจะไม่ผิดหวังในการเลี้ยงเรามา 
เพราะเราได้ทำหน้าที่ของอุดมบุตรอย่างเต็มที่แล้ว กล่าวคือ เราได้ผิกหัดอบรมทางด้านศีลธรรม ซึ่ง 
ท่านทั้งสองได้ปฏิบัติยู่แล้วให้เจริญยิ่งๆ ขึ้น ที่เราภูมิใจอย่างยิ่งก็คือ เราได้ให้สติและคติโยมบิดาในด้าน 
ภาวนากัมมัฏฐานจนในวันอวสานแท่งชีวิตของท่าน และตัวท่านเองก็ยินดีแลยอมรับเอาอุบายของเราไว้ 
ปฏิบัติตาม จนเห็นผลชัดแจ้งด้วยใจของตนเอง จนท่านรับและอุทานออกมาว่า ในชีวิตนี้ ๗๕ ปีมาแล้ว 
ไม่เคยได้รับความสงบสุขอย่างนี้เลย 

ที่เราดีใจแสนจะดีใจ ก็คือเราได้อบรมโยมแม่จนตลอดกาลอวสานแท่งชีวิตของท่านเหมือนกัน 
แม่ในนาทีสุดท้ายแท่งลมปราณของท่าน เราก็ไต้ทั้งเฝ็าอบรมให้สติแก'ท่าน ท่านก็มิสติยอมรับเอาโอวาท 
ของเราอย่างหนำชื้นตาบานจนนาทีสุดท้ายแท่งลมปราณของท่านเหมือนกัน หากราจำพุทธพจน์คำสอน 
ของพระพุทธเจ้าที่ตรัสโดยสรุปว่า กุลบุตรใดเกิดมาตั้งใจจะทดแทนบุญคุณของบิดามารดา แล้วนำท่าน 
ทั้งสองมาปรนปรืออย่างดียิ่ง จนยากที่ใครๆ ในโลกจะกระทำได้ แม้สมบัติจักรพรรดิจะยกให้เป็นเครื่อง 
บูชาก็ตาม ยังไม่ได้ชื่อว่าทดแทนบุญคุณแก่ท่านอย่างยิ่ง เพราะเรื่องเหล่านั้นเป็นแดไห้ความสุขแก'ท่าน 
ในเมื่อยังมีชีวิตอยู่เท่านั้น ตายแล้วหาได้เอาดีดตัวไปได้ไม่ ส่วนกุลบุตรใดอบรมบิดามารดาผู้ไม่มีศีล 
ธรรมให้มีศีลธรรมอันดีงาม หรือเมื่อท่านมีอยู่แล้วก่อบรมส่งเสริมให้ท่านมีหรือเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป 
กุลบุตรนั้นได้ชื่อว่าทดแทนบุญคุณของท่านโดยแห้ เพราะอริยสมบัติเป็นของมีค่ามากแลสามารถจะ 
ดีดดามฅนไปได้ในที่บุกสถาน ดังนี้ไม'ผิดแล้วไซร้เราก็ได้ชื้อว่าเราได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า 



๖ 


แล้วทุกประการ อนึ่งเราก็ได้ทำหน้าที่ของลูกหนี้ผู้ซึ่งไม่ได้ทำสัญญาไว้กับเจ้าหนี้ให้ถูกต้องโดยสมบูรณ์ 
แล้ว 


คุภนิมิตรและความรู้ที่เป็นธรรมเกิดขึ้นในสมัยเป็นเด็ก 


เนื่องจากในระยะนี้...จะเพราะชีวิตเรากำลังจะก้าวเข้าสู่วัยหนุ่มหรืออย่างไรก็ไม , ทราบ โยมพ่อ 
ของเราจึงสนใจในตัวเรามากเป็นพิเศษ ตอนรับประทานอาหารเย็น (ราว ๑ ทุ่ม) เสร็จแล้วท่านมักหา 
เรื่องแลชักอุทาหรณ์ไม , ว่าด้านทางโลกแลทางธรรมมาสอนเราอยู่เสมอ บางทีก็ถามปัญหาหยั่งความคิด 
เห็นของเราบ้าง เช่น ท่านถามว่า “มึงชอบผู้หญิงและเมื่อจะแต่งงาน จะแต่งงานกับผู้หญิงชนิดไหน” 
ดังนี้เป็นต้น กำตอบเรายังจำได้ไม , ลืมว่า “ชอบผู้หญิงผิวขาวเหลือง เนื้อกลมเกลี้ยงและสุภาพเรียบร้อย 
พร้อมทั้งกายแลวาจาใจ ส่วนสกุลไม่ค่อยปีปีญหา หากปีสกุลด้วยยิ่งดี” 

วันหนึ่งเรานอนหลับกลางคืนได้เกิดสุบินนิมิตรว่า เรากับเพื่อหลายคนด้วยกันออกจากบ้านไป 
เที่ยวตามท้องทุ่งนาตามประสาของเด็กสมัยนั้น ขณะนั้นได้มีพระกัมมัฏฐานสองรูปสะพายบาตรแบก 
กลดเดินมา เห็นเราเข้าแล้วหนึ่งในสองนั้นวิ่งปีเข้ามาหาเราเลย เรากลัว วิ่งหนีไม่คิดชีวิตชีวาเอาทีเดียว 
เพื่อนๆ เขาก็เฉยๆ ดูเหมือนไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยอย่างนั้นแหละ เมื่อเป็นเช่นนั้น โน่นแน่ะ ที่พึ่งขั้น 
สุดท้ายของเราก็คือบ้านแลพ่อแม่ แต่ที่ไหนได้เมื่อวิ่งขึ้นไปบนบ้าน เรียกร้องขอให้พ่อแม่ท่านช่วยบ้าง 
ท่านกลับเฉย ดูเหมือนไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเหมือนกัน ส่วนพระกัมมัฏฐานรูปนั้นท่านก็วิ่งติดตาม 
มามิได้หยุดจนกระชั้นชิด เราวิ่งเข้าไปในห้องนอนมุดเข้ามุ้งเลย ท่านก็บุกเข้าไปจนได้ เลิกมุ้งขึ้นแล้ว 
ใช้แล้หวดเราลงไปอย่างเต็มแรง เราตกใจสะดุ้งเฮือกตื่นขึ้นมาได้สติ ตัวสั่นเหงื่อเปียกโชกไปหมดทั้งตัว 
หัวใจยังสั่นริกๆ อยู่เลย ที่ถูกแล้ท่านฟาดก็ลูยังปรากฏแสบๆ อยู่ เราเข้าใจว่าเป็นความจริงเอามือลูบๆ ดู 
ก็ยังเข้าใจว่าเป็นจริงอย่างนั้นอีกด้วย เมื่อเรามาตั้งสติกำหนดทวนเหตุการณ์ไปมาโดยรอบคอบจน 
กระทั้งจิตสงบหายกลัวแล้ว เรื่องทั้งหลายแหล , จึงค่อยสงบลง เรื่องนี้เราได้ลืมไปแล้วเป็นเวลาช้านาน 
จนกระทั้งเราได้ออกเดินรุกขมูลกัมมัฏฐานกับท่านอาจารย์ของเรา เราจึงได้ระลึกถึงนิมิตรความสนของ 
เราแต่เมื่อครั้งกระโน้น เหตุการณ์ชี้อนาคตในชีวิตของเราถูกต้องสมเป็นจริงทุกประการ 

อีกเรื่องหนึ่งในระยะเดียวกันนี้ คืนวันหนึ่ง...แต่มิใช่นิมิตรความสน แต่เป็นนอนไม , หลับจนดึก 
เพราะมาระลึกถึงพระคุณของบิดามารดามาก คิดไป พิจารณาไปว่าบิดามารดาของเราเลี้ยงเราด้วยความ 
ทุกข์ยากกรากกรำตั้ง ๑๐ ชีวิตจนเติบโตขึ้นมา ต่อไปไม่นานลูกๆ เหล่านั้นเมื่อเขาแต่งงานมีครอบครัว 
แล้ว ต่างก็จะแยกย้ายกันออกไปอยู่เป็นของใครของมัน พอคิดมาถึงตอนนี้ทำให้ระลึกถึงบิดามารดาว่า 
เอ๊ะ บิดามารดาของเราล่ะใครจะเลี้ยงดูท่าน โดยที่มิไต้คิดถึงอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรตามวิสัยของเด็ก 
แล้ว ทำให้เกิดเศร้าสลดใจในความอนาถาของบิดามารดาเป็นอย่างยิ่ง จนสะอื้นนํ้าตาร่วงเปียกหมอนไป 



๗ 


หมด อาการเช่นนี้เปีนอยู่นานครันทีเดียว ยิ่งคิดจิตก็ยิ่งละห้อยถึงท่านทั้งสองเปีนกำลัง ภายหลังมาตัด 
สินใจด้วยตนเองว่า เราล่ะ โตมาเราจะไม่แต่งงานอย่างเขา เมื่อเขาแยกย้ายลันออกจากบ้านไปแล้ว เรา 
จะรับเลี้ยงบิดามารดาของเราแต่ผู้เดียวให้เต็มที่ เมื่อเราตกลงตัดสินใจของเราคนเดียวอย่างนั้น แล้วก็ 
เกิดความเต็มตื้นอิ่มใจ เวลานั้นก็ดึกครันจึงได้นอนหลับไป 

ธรรมทั้งหลายมีอยู่ที่ตัวเราทุกคน ผู้รู้ธรรมคือใจ ที่จะรู้มาก รู้ห้อย หยาบ ละเอียด ก็แล้วแด' 
ความสามารถ บุญบารมีหรือการอบรมของแด'ละบุคคล 

การตัดสินใจของเราครั้งนั้น เพราะความกตัญญระลึกอึงพระคุณของผู้มีพระคุณอย่างยิ่ง 
อีกคืนหนึ่งก็เหมือนกัน เราได้นอนคิดหวนลำดับถึงกิจการงานอาชีพความเป็นอยู่ของชาวบ้าน 
เหล่านั้นว่า เริ่มต้นระหว่างเดือนมีนา-เมษา จะต้องถางป่า ทำไร , แห้งแล้วจุดไฟเผา ขุดรากไม้หัวตอทำ 
รั้วกั้น ฝนตกลงมาจะต้องนำพืชพันธุต่างๆ ไปปลูกตามต้องการ พร้อมกันนั้นถ้าครอบครัวไหนคนไม , 
มากพอจะต้องแบ่งเวลาไถนาแลหว่านกล้าด้วย ทำอย่างนั้นเรื่อยไปจนกล้าจะแก , พอปักดำได้ แล้วก็ 

ลงมือปักดำไปเลย นี่พูดเฉพาะปีที่ฟ้าฝนตกดีเป็นปกติ ถ้าปีไหนแล้งก็จะต้องเสียเวลาและเสียหายมาก 
ไปอีกด้วยอีกส่วนหนึ่ง โดยมากแม่บ้านจะต้องเตรียมเสบียงไว้ให้เพียงพอ เป็นต้นว่า ข้าวสาร พริก 
เกลือ ปลาร้า ยาเสัน เมื่อลงมือทำนาแล้วจะไม , ต้องเป็นห่วงในเรื่องการแสวงหาเสบียง การทำนานี้ถ้า 
ปกติฝนฟ้าดี มักจะไปเสร็จเอาเดือนสิงหาคมหรือต่อเดือนกันยายน เมื่อเสร็จจากการปักดำแล้วต่างก็พา 
กันหาเสบียงกรังไว้เมื่อยามเก็บเกี่ยวอีก นอกจากนี้ก็เตรียมเครื่องมือไว้จับปลาในหน้าแล้งต่อไป 

พอพระออกพรรษาก็เริ่มเก็บเกี่ยวข้าวนา บางทีก่อนเก็บเกี่ยวข้าวนาต้องไปเก็บเกี่ยวข้าวไร , ไว้ก่อนด้วย 
ในขณะเดียวกันนี้ยังมีการเก็บพืชผลของไร , เป็นต้นว่า พริก ฝาย และถั่วอีกด้วย สมัยเมื่อข้าวนายังดีอยู่ 
การเก็บเกี่ยวมักจะไปเสร็จเอาโน่น สิ้นเดือนมกราคมโน่น แล้วขนขึ้นยุ้งตอนต้นเดือนกุมภาพันธ์ 

ในขณะเก็บเกี่ยวอยู่นี้ ตอนกลางคืนจะต้องชักตอกสำหรับผู้ฟ้อนข้าวไว้อีกด้วย เมื่อเสร็จจากการทำนา 
แล้วต่อจากนั้นก็ต้องหาฟืนต้มนํ้าอ้อย 

การต้มนั้าอ้อย ตอนบ่ายของทุกวันจะต้องเข้าสวนอ้อย ตัดให้พอแก , การที่จะต้มในวันรุ่งขึ้น 
เมื่อตัดแล้วจะต้องแบกขน ผู้มีเกวียนก็ใช้เกวียนเป็นพาหนะขนมาไว้ในโรงต้มอ้อย ตื่นเช้ามืดต้องออก 
ไปหีบอ้อยจนกว่าจะแล้วเสร็จในสายครันทีเดียว ล้าคนไม , พอสายมากก็ต้องแบ่งกันมาทำอาหารไว้ท่า 
เสร็จจากหีบอ้อยแล้วก็รวมกันรับประทานอาหาร แล้วต่างก็แยกกันไปทำงานตามหน้าที่ของตน คงยัง 
เหลือแต่คนเฝ็าหม้อนั้าอ้อยเท่านั้น บางเข้ามีอ้อยมาก กว่าจะเสร็จก็โน่น เดือนมีนาคมโน่นจึงจะเสร็จ 
พอเสร็จก็ถึงเวลาเข้าป่าถางไร , อีกแล้ว 

แหม คืนวันนั้นทำไมเราจึงมาทบทวนคิดลำดับการงานที่ผู้ใหญ่เขาทำอยู่ได้ละเอียดถูกต้อง 
ถี่ล้วนนี่กระไร แล้วทำให้ใจเราหดหู่ สงสารในชีวิตของคนเราที่เกิดมา มันช่างไม'มีโอกาสและเวลาว่าง 
เอาเสียจริงๆ เมื่อเกิดมาแล้วมีแด'การกระทำกับกระทำเท่านั้น จะต่างลันก็แต'หห้าที่และฐานะของแด'ละ 
บุคคลเท่านั้น หากยังไม'นอนหลับหรือตายเสียแล้ว ก็จะต้องพาลันทำอยู่อย่างนี้รํ่าไป ซึ่งมันตรงลันข้าม 



กับความคิดความเห็นของเราที่กำลังเมาอยูไนวัยของเด็ก โดยคิดว่า แหม โลกนี้มันช่างน่าสนุกเสียนี่ 
กระไร เพราะเด็กในสมัยนั้นไม , มีการศึกษา และไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งหมด รับประทานแล้วก็มีแต , 
เที่ยวเล่นสนุกๆ ตามเพื่อน หากจะมีการเลี้ยงโค กระบือ อยู่บ้างก็เป็นการสนุกของเขาไปเสียเลย 

คืนวันนั้นเราเห็นความทุกข์ของมนุษย์ชาวโลกที่เกิดมาชัดด้วยใจของตัวเองอย่างไม่เคยคิดและ 
เห็นมาก่อนเลย แด'การเห็นความทุกข์ในครั้งนั้นเห็นสักแด'ว่ามนุษย์คนเราเกิดมาเป็นทุกข์เพราะการ 
หาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ไม'มีเวลาว่างเว้นแด'ละวัน แด'หาไต้รูไม'ว่า จะทำอย่างไร จึงจะพ้นจากทุกข์ 
ทั้งหลายเหล่านั้นได้ จึงไม่ได้จัดเข้าในทุกขอริยสัจจ์ เป็นแด'ทุกขลัจจเฉยๆ 



๙ 


๑. ความกดดันของกลียุค ทำ ให์ใจหันเหไปได้เหมือนกัน 

ในระยะนี้ บ้านเมืองแถบนี้เกิดโจรขโมยลักโคกระบือ มีอันธพาลเต็มไปหมดทั่วบ้านทั่วเมือง 
แบ้แต่เด็กขนาดอายุราว ๑๐ ขวบ และผู้หญิงก็หัดเป็นขโมยอัน เจ้าหน้าที่อ่อนแอ ชาวบ้านต้องพึ่งตัวเอง 
แต่ละบ้านต้องเลี้ยงสุนัขเป็นฝูง กลางคืนต้องผลัดเปลี่ยนกันอยู่เวร เมื่อโคกระบือถูกขโมยไป เจ้าของ 
ต้องตามไปไถ , ถอน มันจะต้องเรียกค่าไถ , เอาอย่างมันมีเอกสิทธิทเดียว ถ้าใครใจเด็ดตามล่าเอาอย่างล่า 
สัตว์ในป่าแล้ว คนนั้นจะค่อยมีความสุขหน่อย การทำแบบนั้นเจ้าหน้าที่ก็ดูเหมือนจะชอบใจและ 
สนับสนุนเสียด้วย 1 ซํ้า 1 ไป เราตัวนิดเดียวก็อยากดังอับเขาบ้าง แต่มิใช่อยากลังเป็นนักเลงทางขี้ขโมย มัน 
อยากดังด้านปราบขี้ขโมย ในใจมันคิดคำนึงอยู่เสมอว่า ทำอย่างไรหนอเราจึงจะเหนียวจนคนฆ่าด้วย 
อาวุธไม่ตาย แล้วจะมาปราบอ้ายเจ้าพวกเหล่านี้ให้ราบคาบไปจนสิ้นซากเสียที ในขณะนั้นมีพระขี้คุยรูป 
หนึ่ง (ขอโทษ พูดให้สมเกียรติท่าน) ซึ่งเราคำลังอุปัฏฐากอยู่นั้น ภูมิลำเนาเติมท่านอยู่บ้านม่วงไข่ เขต 
อำเภอวานรนิวาส ติดต่ออับอำเภอบึงกาฬ ท่านคงแทงใจเราถูกทีเดียว จึงพูดว่า “ออกพรรษแล้ว มาไป 
กับฉัน ที่บ้านฉันฝ็สารพัดทุกอย่าง ต้องการตะกรุดเอย ว่านเอย หรือสรรพเครื่องคงกระพัน ทุกอย่าง 
ของฉันปีพร้อม” เราดีใจพร้อมด้วยชายหนุ่มใหญ่สามคน คือ พี่ชายเราคนหนึ่งอับเพื่อนๆ เขาอีกสอง 
คน สี่ทั้งตัวเราซึ่งเป็นเด็กกว่าเขา ออกพรรษาแล้วได้ติดตามท่านไปจนถึงบ้านเติมของท่าน พอไปถึง 
แล้ว ตาย ที่ไหนได้กลายเป็นพระที่เท็จหลอกให้พวกเราไปส่งท่าน ชาวบ้านแถบนั้นไม , มีใครนับถือเลย 
ท่านบวชแล้วสึก บวชแล้วสึกตั้งหลายครั้ง ตอนหลังสุดได้ทราบข่าวว่า สึกออกไปมีเมียแล้วสูบป่นด้วย 
ทั้งผัวทั้งเมีย สองหนุ่มใหญ่ที่ไปด้วย เขาพยายามอ้อนวอนขอเรียนแลขอของดีต่างๆ ท่านก็พูด 
กลบเกลื่อนไปๆ มาๆ อ้างโน่นอ้างนี้ แก้ตัวพอพ้นๆ ไป เมื่อถามพระที่อยู่วัดนั้นจึงได้ความจริงว่า ท่าน 
ไม , มีของวิเศษวิโสอะไรดอก แต่ท่านเป็นคนช่างพูด 

พวกเราอยู่ด้วยท่านราว ๑๐ วัน จึงได้พาอันลาท่านกลับด้วยความผิดหวัง ในขณะที่อยู่ด้วยท่าน 
นั้น ท่านจะรบเร้าให้พวกเราหาปลาไหลมาให้ฉันทุกวัน ปลาไหลท่านชอบนัก ปลาอื่นท่านก็ไม , ชอบ 
พวกเราเดินทางกลับสามคืนจึงถึงบ้าน โดยเฉพาะตัวเราแล้วรู้สึกละอายแก่ใจมาก เพราะที่ตั้งเจตนาไว้ว่า 
ออกจากบ้านไปครั้งนี้ จะไปแสวงหาเรียนวิชาคงกระพันเอาให้เชื่อมั่นได้ในใจ ว่าเราจะไม , ยอมตายด้วย 
ศาสตราวุธของคนอื่นแล้วจึงจะกลับบ้าน เมื่อกลับมาถึงบ้าน เพื่อนๆ เขาพาอันพูดสัพยอกต่างๆ นานา 
ยิ่งละอายเขามาก ก็ดีเหมือนอัน มันเป็นเหตุให้เราหายจากความเชื่องมงายในเรื่องเครื่องรางของขลัง 
ตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งบัดนี้ ใครจะมาพูดว่าดีอย่างไรๆ ในใจมันเฉยเอาเสียเลย สมัยเมื่อเป็นสามเณร 
เพื่อนๆ เขามาชวนให้ไปเรียน ขนาดเขาจะออกค่ายกครูให้และรับรองให้ทดลองเอาเลย ใจมันก็ไม , ยอม 

นับว่าเปีนโชคดีของเราอย่างหนึ่ง เราเกิดมาในสกุลที่มีศีลธรรมและได้อบรมอยูไนวัดกับพระที่ 
นับได้ว่าเปีนพระ เมื่อสิ่งแวดล้อมมันบีบบังคับ จึงทำให้ใจของเราหันเหไปในทางที่เลว แด'สิ่งเลวที่เรา 
ต้องการนั้นก็ไม่สมประสงค์ หากสิ่งนั้นเปีนไปตามปรารถนาแล้ว ป่านนึ่ตัวของเราก็ไม่ทราบว่าปึะเปีน 
อย่างไร เรียกว่าบุญกรรมนำส่ง หรือบุญวาสนาช่วยรักษาไว้ก็ว่าไต้ 



๑๐ 


การออกจากบ้านไปทางไกลในชีวิตของเราครั้งนี้เป็นครั้งแรก ขณะที่เราพากันอยู่บ้านม่วงไข , 
นั้น กำลังเริ่มข่าวสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจะระเบิด ใครมาวัดก็พากันเล่าแต่เรื่องสงคราม เราคิดถึงบ้าน 
นี้าตาร่วงทุกวัน บางวันนอนดึกกว่าจะหลับคิดถึงพ่อแม่มาก เมื่อเรากลับมาถึงบ้านแล้วก็ปฏิบัติพระใน 
วัดเช่นเคย เว้นแต่เราไม , นอนวัดประจำ ตอนนี้เราทำหน้าที่เป็นไวยาวัจกรติดต่อพระกับชาวบ้านได้เป็น 
อย่างดีมาก ชาวบ้านทุกคนก็ดูเหมือนจะชอบเรามากขึ้น เพราะใช้เราคล่อง ประกอบด้วยขณะนั้นเรา 
กำลังแตกเนื้อหนุ่ม เขาทั้งใช้ทั้งสัพยอกไปในตัวด้วย เราเช้าวัดสนิทติดต่อกับพระเณรมาเป็นเวลา 
ยาวนานประมาณหกปี แต่ไม , เคยมีพระองค์ไหนจะสอนให้เรารักษาศีลห้า ศีลแปด ที่จริงก็น่าเห็นใจ 
เหมือนกัน เพราะพระสงฆ์ในสมัยนั้นขาดการศึกษาเอามากๆ ทีเดียว 

๒. พบพระอาจารย์สิงห์ 

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๙ พระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม* กับ พระอาจารย์ คำ ซึ่งเป็นลูก ศิษย์ ของ 
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ ได้เดินรุกขมูลไปถึงบ้านนาสีดาเป็นองค์แรก ทั้งๆ ที่พระในวัดนั้นก็มีอยู่ 
แต่ท่านไปขอพักอยู่ด้วย คล้ายๆ กับว่าท่านมุ่งจะไปโปรดเราพร้อมด้วยบิดาเราก็ได้ เมื่อท่านทั้งสองไป 
ถึง เรากับบิดาของเราก็ได้ปฏิบัติท่านด้วยความเคารพและเลื่อมใสเป็นอย่างดียิ่ง เพราะเห็นปฏิปทาของ 
ท่านผิดแผกจากพระกัมมัฏฐานคณะอื่น (เมื่อก่อนบิดาของเราเคยปฏิบัติอาจารย์สีทัด) โดยเฉพาะท่าน 
สอนเราในข้อวัตรต่างๆ เช่น สอนให้รู้จักของที่ควรประเคนและไม , ควรประเคน ท่านสอนภาวนา 
บริกรรมพุทโธเป็นอารมณ์ จิตของเรารวมได้เป็นสมาธิ จนไม่อยากพูดกับคนเลย เราได้รับรสชาติแห่ง 
ความสงบในกัมมัฏฐานภาวนาเริ่มแรกจากโน่นมาไม่ลืมเลย เมื่อไปเรียนหนังสือเป็นสามเณรอยู่กับหมู , 
มากๆ เวลากลางคืนอากาศเย็น สงบดี เราทำกัมมัฏฐานของเราอยู่คนเดียวหามีใครรู้ไม , 

ท่านมาพักอยู่ด้วยเราราว ๒ เดือนเศษ ทีแรกท่านตั้งใจจะอยู่จำพรรษา ณ ที่นั้น แต่เนื่องจากท่าน 
มีเชื้อไข้ป่าอยู่แล้ว พอมาถึงที่นั้นเข้า ไข้ป่าของท่านยิ่งกำเริบขึ้น พอจวนเข้าพรรษาท่านจึงได้ออกไป 
จำพรรษา ณ ที่วัดร้างบ้านนาบง ตำบลนั้าโมง อำเภอท่าบ่อ เราก็ได้ตามท่านไปด้วยในพรรษานั้น ท่าน 
เป็นไข้ตลอดพรรษา ถึงอย่างนั้นก็ตาม ในเวลาว่างท่านยังได้เมตตาสอนหนังสือและอบรมเราเป็น 
ครั้งคราว จวนออกพรรษา ท่านจะมีความรู้สึกภายในใจของท่านขึ้นอย่างไรก็ไม่ทราบ ท่านบอกว่า 
ออกพรรษาแล้วจะต้องกลับบ้านเติม แล้วท่านถามเราว่า เธอจะไปด้วยไหม ทางไกลและลำบากมากนะ 
เราตอบท่านทันทีว่า ผมไปด้วยครับ ยังไม่กี่วันจะออกพรรษา เราขออนุญาตท่านกลับบ้านไปลาบิดา 
มารดา ท่านทั้งสองมีความดีใจมากที่เราจะไปด้วยอาจารย์ รีบเตรียมดอกไม้ธูปเทียนให้เราเพื่อขอขมา 
บิดามารดา (ธรรมเนียมอันนั้ท่านสอนเราดีนัก เราหนีจากบ้านไปครั้งก่อน ท่านก็ให้เราท่าเช่นนี้เหมือน 
กัน) คืนวันนั้นเราขอขมาบิดามารดา แล้วไปขอขมาญาติผู้เฒ่าผู้แก่จนถึงทั่วหมด เมื่อเราไปหาใครทุก 


ต่อมาเป็น พระญาณวิศิษฎ์สมิทธิวีราจารย์ 



๑๑ 


คนพากันร้องไห้เหมือนกับเราจะลาไปตายนั่นแหละ เราเองก็ใจอ่อนอดนํ้าตาร่วงไม , ได้ รุ่งเช้ามารดา 
และป้าได้ตามมาส่งถึงอาจารย์ พากันนอนค้างคืนหนึ่ง วันนั้นเป็นวันปวารณาออกพรรษา รุ่งขึ้นฉัน 
จังหันแล้วท่านอาจารย์พาเราออกเดินทางเลย ตอนนี้ป้าและชาวบ้านที่นั่นพากันมารุมร้องไห้อีก 

๓. ออกจากบ้านครั้ง ที่ สอง ตามพระ อาจารย์สิงห์ไป 

อาจเป็นประวัติการของเด็กคนแรกในจำพวกเด็กวัยเดียวกันในแถบนี้ ที่จากบ้านไปสู่ถิ่นทาง 
ไกล ทั้งไร้ญาติขาดมิตรอันเป็นที่อบอุ่นอีกด้วย แล้วก็ดูจะเป็นเด็กคนแรกอีกด้วยที่ออกเดินรุกขมูล 
ติดตามพระกัมมัฏฐานไปอย่างไม่มีความห่วงใยอาลัยทั้งสิ้น ออกเดินทางจากท่าบ่อลุยนั้าลุยโคลนบุกป่า 
ฝ่าต้นข้าวตามทุ่งนาไปโดยลำดับ เวลาท่านจับไข้ก็ขึ้นนอนบนขนำนา หรือตามร่มไม้ที่ไม , มีนั้าชื้นแฉะ 
รุ่งเช้าท่านยังอุตส่าห์ออกไปบิณฑบาตมาเลี้ยงเราเลย เดินทางสามคืนจึงถึงอุดรแล้วพักอยู่วัดมัชฌิมาวาส 
สิบคืน จึงได้ออกเดินทางต่อไปทางจังหวัดขอนแก่น ผ่านมหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร การเดินทาง 
ครั้งนี้เราสองคนกับอาจารย์ใช้เวลาเดือนเศษ จึงถึงบ้านหนองขอน ตำบลหัวตะพาน อำเภออำนาจเจริญ 
อันเป็นบ้านโยมแม่ของท่าน ท่านพักอบรมโยมแม่ของท่าน ณ ที่นั้นราวสามเดือน 

๔. บรรพชาเป็นสามเณรแล้วเรียนต่อ 

ณ ที่นั้น ท่านให้เราไปบรรพชาที่พระอุปัชฌาย์ลุย บ้านเก็งใหญ่ เมื่ออายุย่างเข้า ๑๘ ปี ตอนนี้ 
เราอ่านหนังสือคล่องขึ้นบ้าง เราได้อ่านหนังสือ ไตรโลกวิตถาร ตอนโลกเสื่อมจนเกิดสัตถันตรกัปป๋ 
ท่าให้สลดใจมาก นี้าตาไหลพรากอยู่เป็นเวลาหลายวัน เวลาฉันอาหารก็ไม่ค่อยรู้สึกรสชาติ ใจมันให้ 
มัวแต่คิดถึงความเสื่อมวิบัติของมนุษย์สัตว์ทั้งหลาย คล้ายๆ จะมีภาพให้เห็นปรากฏในวันสองวัน 
ข้างหน้าอย่างนั้นแหละ แล้วท่านก็พาเราไปพักอยู่ วัด สุ ทัศนาราม ในเมืองอุบล ซึ่งเคยเป็นที่พักอยู่เดิม 
ของท่าน แล้วเราก็ได้เข้าเรียนหนังสือไทยต่อที่ โรงเรียนวัดศรีทอง ออกพรรษาแล้วท่านปล่อยให้เราอยู่ 
ณ ที่นั้นเอง ส่วนตัวท่านได้ออกเที่ยวรุกขมูลกลับมาทางจังหวัดสกลนครอีก เพราะในขณะนั้นคณะของ 
ท่านอาจารย์มั่นยังเที่ยวอยู่แถวนั้น คืนก่อนที่จะไปท่านได้ประชุมพระเณร บอกถึงการที่ท่านจะจากไป 
ขณะนั้นเรารู้สึกอาลัยอาวรณ์ท่านมากถึงกับสะอื้นในที่ประชุมหมู่มากๆ นั้นเอง เรารู้ตัวละอายเพื่อน รีบ 
หนีออกมาข้างนอก แล้วมาตั้งสติใหม่ มาระถึกได้ถึงเรื่องพระอานนท์ร้องไห้เมื่อพระพุทธองค์ทรงปลง 
พระชนมายุสังขาร จิตจึงค่อยคลายความโศกลงบ้าง แล้วจึงได้เข้าไปในที่ประชุมใหม่ ท่านได้ให้โอวาท 
ด้วยประการต่างๆ เรารู้ตัวดีว่าเราอายุมากแล้วเรียนจะไม , ทันเขา ขณะที่เรียนหนังสือไทยอยู่นั้น เราได้ 
แบ่งเวลาท่องสวดมนต์ ท่องหลักสูตรนักธรรม เรียนนักธรรมตรีไปด้วย แต่ก็ไม , ได้สอบ เพราะเจ้าคณะ 
มณฑลท่านมีกำหนดว่า ผู้มีอายุไม , ถึง ๒๐ ปี ไม่ให้สอบนักธรรมตรี ปีที่ ๓ จึงได้สอบนักธรรมตรี และ 
ก็สอบได้ในปีนั้น แล้วเราท่องบาลีต่อพร้อมกันนี้ก็ท่องปาฏิโมกข์ไปด้วย เพราะเราชอบปาฏิโมกข์มาก 
เราเรียนหนังสือไทยจบแค่ประถมบริบูรณ์ (เพราะโรงเรียนรัฐบาลมีแค่ประถม ๓ เท่านั้น) เมื่อเราออก 



๑๒ 


จากโรงเรียนภาษาไทยแล้ว เราก็ตั้งหน้าเรียนบาลี แต่ในปีการศึกษานั้น บังเอิญพระมหาปีน 
ปัญญาพโล น้องชายของท่านอาจารย์สิงห์ กลับมาจากกรุงเทพฯ มาเปิดสอนนักธรรมโทเป็นปฐมฤกษ์ 
ในมณฑลหัวเมืองภาคอีสาน เราจึงได้สมัครเข้าเรียนด้วย แต่ทั้งบาลีและนักธรรมโทเราเรียนไม่จบ 

เพราะศกนั้นอาจารย์สิงห์ ท่านได้กลับไปจำพรรษา ณ ที่วัดสุทัศนารามอีก ออกพรรษาแล้วท่านได้พาเรา 
พร้อมด้วยมหาปีนออกเที่ยวรุกขมูลก่อนสอบไล่ 


๕. สามเณรได้เป็นเศรษฐีของรัฐบาล 

นั่นคือสามเณรเทสก์ กล่าวคือสมัยนั้นรัฐบาลคิดจะสร้างให้มีเศรษฐีขึ้นในเมืองไทยปีละหนึ่งคน 
จึงได้ออกล็อตเตอรี่ปีละครั้ง ตั้งรางวัลที่หนึ่งให้เจ็ดแสนบาท พอแก , ฐานะของเศรษฐีเมืองไทยพอดี เพื่อ 
จะได้ไม , อับอายขายหน้าแก , นานาประเทศเขาห้าง บังเอิญคืนวันหนึ่งสามเณรเทสก์แกนอนไม , หลับ 
เพราะแกไปถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเข้า แล้วแกก็ลงมือจัดแจงหาที่ สร้างอาคารหลังใหญ่โตมโหฬาร 
เป็นบ้านตึกสามชั้น ตกแต่งด้วยเครื่องเฟอร์นิเจอร์อย่างดีทันสมัย ณ ท่ามกลางย่านการค้า ให้ลูกน้อง 
ขนสรรพสินค้ามาใส่เต็มไปหมด ตัวแกมีความสุขกายสบายจิตไม่คิดอะไรอีกแล้ว นอนเก้าอี้ยาวทำตา 
ปริบๆ มองดูบรรดาสาวๆ สวยๆ ที่พาอันเร่เข้ามาหาซื้อสินค้าต่างๆ ตามชอบใจ คนไหนชำเลืองตามาดู 
แกแล้วยิ้มๆ แกก็จะยิ้มตอบอย่างมีความสุข ในชีวิตของแกแต่เกิดมา ๑๘ - ๑๙ ปืนี้แล้ว ไม่มีความสุข 
ครั้งไหนจะยิ่งใหญ่ไปกว่าความสุขครั้งนี้เลย แกได้ตำแหน่งเศรษฐีตามความประสงค์ของรัฐบาลแล้วใน 
พริบตาเดียว ทั้งๆ ที่อะไรๆ ของแกก็ยังไม่มีเสียด้วย แต่อนิจจาเอ๋ย ความเป็นเศรษฐีของแกมาพลัน 
เสื่อมสูญไปจากชิตใจของแกอย่างน่าเสียดาย เพราะแกมาสำนึกรู้สึกตนเอาตอนดึกอันเป็นเวลาพักผ่อน 
นอนหลับเสียแล้วว่า เอ๊ะ นี่อะไรกันล็อตเตอรี่ก็ยังไม่ทันจะออก แล้วก็ยังไม่ทันจะซื้อเสียอีกด้วย ทำไม 
จึงมาเป็นเศรษฐีกันเสียแล้วนี่ เรานี่ชักจะบ้าเสียแล้วกระมัง คืนวันนั้น แกเกิดความละอายแก , ใจตนเอง 
อย่างพูดไม , ถูกเสียเลย นี่หากมีท่านผู้รู้มารู้เรื่องของเราเข้าจะว่าอย่างไรกันนี่ แล้วแกก็นอนหลับพักผ่อน 
ไปจนสว่าง พอตื่นเช้ามาแกยังมีความรู้สึกละอายแก , ใจตัวเองอย่เลย โดยที่เรื่องนั้นแกก็มิได้เล่าให้ใคร 

ะ 

เศรษฐีอย่างนี้ ใครๆ ก็สามารถจะเป็นได้ มิใช่แต่สามเณรเทสก์คนเดียว แต่ที่ข้าพเจ้าเรียกแกว่า 
เป็นเศรษฐีนั้น เพียงแต่แกมโนภาพสมบัติอันเหลือหลายอย่างเดียว แต่รู้จักพอ ยังดีกว่าผู้ที่มีทั้ง 
มโนภาพสมบัติและวัตถุสมบัติ แต่ไม่มีความพอแล้วเปีนทุกข์เดือดร้อน มันปึะมีประโยชน์อันใดแก่เขา 
ผู้นั้นเล่า ความมีหรือจนอยู่ที่มีความสุขนั้นต่างหาก หาใช่เพราะมีของมากเหลือหลายไม่ พระพุทธเจ้า 
จึงตรัสว่า ความพอใจของตนที่มีอยู่แล้วนั้นแลเปีนทรัพย์อันมีค่ามาก เราเลื่อมใสในธรรมวินัยคำสอน 
ของพระพุทธเจ้าแล้ว จึงได้มาบวชแล้วปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ เห็นจริงตามที่พระพุทธองค์ 
ทรงชี้ลงไปที่ถุงทรัพย์ให้พระอานนท์ดูว่า นั้นอานนท์ ของมีพิษมิใช่ปึะเปีนพิษแต่แก'สมระผู้เข้าไปเกี่ยว 
ข้องเท่านั้นก็หาไม่ ถึงแม้คถุหัสค์ก็ทำให้เกิดพิษได้เหมือนอันล้านำมาใช่ไม่ถูกต้องตามหน้าที่ของมัน แต่ 



๑๓ 


ก็เปีนการจำเปีนที่จะต้องมี เพราะภาวะความเปีนอยู่ผิดแผกแตกต่างจากสมณะ ยิ่งกว่านั้น หากผู้มี 
ทรัพย์แล้วแต่ใช้ทรัพย์นั้นไม่เปีน ก็ไม่ผิดอะไรกับบุคคลผู้ถือดุ้นทืเนที่มีไฟติดข้างหนึ่ง ไฟจะต้องลามมา 
ไหม้มือจนได้ 

เราบรรพชาได้ ๕ พรรษา จึงได้อุปสมบทเป็นพระ นับว่าได้เปรียบเขามากในด้านอยู่วัดนาน 
แก , วัด รู้จักเรื่องของวัดได้ดี พระที่บวชรุ่นเดียวกันแล้ว เราได้เปรียบด้านสวดมนต์และได้พระปาฏิโมกข์ 
เป็นต้น 

๖. อุปสมบท ณ วัดสุทัศนาราม 

เมื่ออายุของเราย่างเข้า ๒๒ ปี เราได้ อุปสมบทที่พ้ทธสีมา ณ วัดสุทัศน์ นั่นเอง โดย 
พระมหา รัฐ รัฏฐ ปาโล เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมหาปีน ปัญญาพโล เป็นกรรมวาจาจารย์ เมื่อวัน ที่ ๑๖ 

พฤษภาคม ๒๔๖๖ ตรงกับ ๔ — ๗ คํ่า เวลา ๑๑.๔๘ น. ปีนี้ท่านอาจารย์สิงห์ ข้นตยาคโม 

พระอาจารย์ของเราได้พาคณะรวม ๖ องค์ คือ พระ ๔ องค์ สามเณร ๒ องค์ มาจำพรรษที่วัดสุทัศน์ 
นับว่าเป็นปฐมฤกษ์ที่พระกัมมัฏฐานจำพรรษาในเมืองอุบลครั้งแรก เหตุที่ท่านจะกลับมาจำพรรษาที่ 
อุบลก็เนื่องจากได้ข่าวว่า พระมหาปัน (น้องชายท่าน) กลับจากกรุงเทพฯ มาอยู่ ณ ที่นั่น ท่านตั้งใจจะ 
มาเอาน้องชายของท่านออกเที่ยวรุกขมูลด้วย คือ ก่อนที่ท่านมหาปันจะไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพฯ 
ท่านปฏิญาณกับท่านอาจารย์มื่นไว้ว่า ผมไปเรียนหนังสือเสียก่อน แล้วจะออกไปปฏิบัติตามหลัง ท่าน 
อาจารย์สิงห์พอได้ทราบข่าวว่าน้องชายมาแล้วก็ดีใจ จึงได้มาจำพรรษา ณ วัดสุทศนาราม ออกพรรษา 
หมดเขตกฐินแล้วท่านอาจารย์สิงห์ได้พาพวกเราเป็นคณะใหญ่ออกเดินธุดงค์ การออกเดินธุดงค์ครั้งนี้ ผู้ 
ที่ออกใหม่นอกจากพระมหาปันกับเราแล้ว ยังมีพระคำพวย พระทอน และสามเณรอีก ๒ รูป รวมทั้ง 
หมดแล้ว ๑๒ รูปด้วยกัน (พระมหาปัน ปัญญาพโล ป.ธ.๕ นับว่าเป็นพระมหาองค์แรกในเมืองไทยที่ 
ออกธุดงค์ในยุคนั้น ในหมู , พระเปรียญโดยมากเขาถือกันว่าการออกธุดงค์เป็นเรื่องขายขี้หน้า การออก 
ธุดงค์ของเราครั้งนี้ถ้าไม , ได้ท่านอาจารย์สิงห์เป็นผู้นำแล้ว เราคงไม , ได้ออกธุดงค์ เมื่อเราหนีมาแล้วท่าน 
พระอุปัชฌาย์ท่านต้องสวดปาฏิโมกข์เอง) 

๗. เราพึ่งรู้จักรสชาติของความอาลัยครั้งแรก 

เราได้ไปอยู่วัดสุทัศน์ อุบล เป็นเวลา ๖ ปีเต็ม โดยที่ปราศจากญาติมิตรและคนสนิทมาก่อน 
เมื่ออยู่ต่อมาได้มีคนเอาลูกหลานมาฝากให้เป็นศิษย์อยู่ด้วย รวม ๔ คนด้วยกัน คือ เป็นสามเณร ๒ 
เป็นเด็ก ๒ เขาเหล่านั้นได้อยู่ด้วยเรามาแต่เมื่อครั้งเรายังเป็นเณรอยู่ จนกระทั้งเราได้อุปสมบทเป็นพระ 
ทั้งเราและเขานับถือกันอย่างพ่อกับลูก พอตอนเราจะจากเขาไป เขาพากันร้องไห้อาลัยเรา เราก็แทบ 
กลั้นนี้าตาไม , อยู่เหมือนกัน แต่เราเป็นอาจารย์เราจะร้องไห้ก็ละอายเขา จึงกัดพ่นอดกลั้นไม , แสดงความ 



๑๔ 


อาลัยออกมา แต่ถึงกระนั้นมันก็ทำให้เสียงเครือไปเหมือนกัน ตอนนี้ไม , สักระไรนัก พอออเดินทางไป 
แล้วนั่นซี มันทำให้เราซึมเซ่อไปเป็นเวลานานทีเดียว จะเดิน ยืน นั่ง นอน แม้แต่พูดและฉันอยู่ก็ตาม 
ใจมันให้ละห้อยอาลัย คิดถึงเขาว่าเขาจะอยู่อย่างไร กินอะไร อดอิ่มอย่างไร แล้วใครจะมาสั่งสอนเขา 
หรือจะมีใครมากดขี่ข่มเหงเบียดเบียนเขาอย่างไร ความกลุ้มใจอย่างนี้ยังไม่เคยมีมาเลยในชีวิตของเรา 
ครั้งนี้เป็นครั้งแรก 

เราจึงได้ทบทวนคิดค้นไปมาว่า เขาเหล่านั้นก็มิใช'ลูกหลานว่านเครือของเรา เปีนแต่เขามาอาศัย 
เราเท่านั้น อนึ่งเราก็ได้อบรมเขาและคุ้มครองเขาเปีนอย่างดีที่สุดแล้ว เท่าที่เราสามารถจะทำไต้ ทำไมจึง 
อาลัยอาวรณ์ถึงเขาหนักหนา มาตอนนี้มันให้ระลึกอึงผู้ที่มีบุตรมีภรรยาว่า โอโฮ หากเปีนบุตรที่เกิดโดย 
สายเลือดของเราแล้ว ความอาลัยมันจะหนักขนาดไหน เราเห็นโทษในความอาลัยในครั้งนั้น มันวาบซึ้ง 
เข้าไปตรึงหัวใจของเราไม่มีวันหายเลย มนุษย์เรานี้ไม่ผิดอะไรลับลูกลิง ซึ้งปราศจากแม่แล้วอยู่ตาม 
ลำพังตัวเสียวไม่ได้ มันทำให้เรากลัวความอาลัยแทบพูดไม่ถูกเอาเสียเลย ความอาลัยเป็นทุกข์นั้งที่มีอยู่ 
และพลัดพรากจากลันไป ทำอย่างไรคนเราจึงจะทำให้เป็นอิสระในตัวของตนเองได้เล่า 

๘. ออกจากอุบลเป็นคณะเที่ยวรุกขมูล 

คณะของเรา พระ ๘ สามเณร ๔ รวมเป็น ๑๒ รูป โดยพระอาจารย์สิงห์เป็นหัวหน้า ได้เดิน 
ทางออกจากเมืองอุบลในระหว่างเดือน ๑๒ ได้พักแรมมาโดยลำดับ จนถึงม้านหัวตะพาน หยุดพักที่ 
นั่นนานพอควร แล้วย้ายไปพักที่ม้านหัวงัว เตรียมเครื่องบริขารพร้อมแล้ว จึงได้ออกเดินรุกขมูลต่อไป 

การออกเดินรุกขมูลครั้งนี้ ถึงแม้จะไม , ได้วิเวกเท่าที่ควร เพราะเดินด้วยกันเป็นคณะใหญ่ แต่ก็ 
ได้รับรสชาติของการออกเที่ยวรุกขมูลพอน่าดูเหมือนกัน กล่าวคือ คืนวันหนึ่งพอจัดที่พัก แขวนกลด 
กางกลดตกมุ้งไหว้พระสวดมนต์เรียบร้อยแล้ว ฝนตกเทลงมาพร้อมด้วยลมพายุอย่างแรงนอนไม , ได้ นั่ง 
อยู่นี้าย้งท่วมก้นเลยพากันหอบเครื่องบริขารหนีเข้าไปขออาศัยวัดม้านเขา แถมยังหลงทางเข้าบ้านไม , ถูก 
เดินวกไปเวียนมาใกล้ๆ รมม้านนั้นตั้งหลายชั่วโมง พอดีถึงวัด 

ณ ที่นี้นมีโยมเข้าไปนอนอยู่ก่อน คือโยมที่เขาเดินทางมาด้วย ๖ คน เขามีธุระการค้าของเขา 
แต่เขาเห็นก้อนเมฆในตอนเย็น เขาบอกว่าพวกผมไม , นอนละ จะเข้าไปพักในม้าน พอพวกเราไปถึงเข้า 
เขาจึงช่วยจัดหาที่นอนตามมีตามได้ หมอนเสื่ออะไรก็ไม่มีทั้งนั้น แล้วจึงรีบกลับไปรับอาจารย์กับพวก 
เพื่อนอีก ๗- ๘ รูป พอถึงเก็บบริขารเรียบร้อยแล้วก็นอนเฉยๆ ไปอย่างนั้น เพราะกุฏิก็เปียกไปหมด 
ทั่วทั้งห้อง เสื่อหมอนก็ไม่มีเพราะเป็นวัดร้าง แต่เมื่อความเหนื่อยเพลียมาถึงเข้าแล้วก็นอนหลับได้ชั่วครู , 
หนึ่งทั้งๆ ที่นอนเปียกๆ อยู่นั่นเอง แถมรุ่งเช้าบิณฑบาตรก็ไม , ได้อาหาร ได้กลัวยนั้าว้ากับข้าสุก ฉันข้าว 
กับกล้วยคนละใบ แล้วก็ออกเดินทางต่อ ท่านอาจารย์พาพวกเราบุกป่าฝ่าดงมาทางร้อยเอ็ด กาฬสินธุ 
ผ่าดงลิงมาออกอำเภอสหัสขันธ์ เข้าเขตกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี แต่ไม , ได้เข้าในเมือง เว้นไปพักอยู่ 
ม้านเชียงพิณตะวันตกของอุดร เพื่อรอการมาจากกรุงเทพฯ ของเจ้าคณะมณฑล การที่ท่านให้พวกเรา 



๑๕ 


มารออยู่ที่อุดรครั้งนี้ ท่านมีจุดประสงค์อยากให้พระมหาปีนมาประจำอยู่ที่อุดร เพราะที่อุดรยังไม่มีคณะ 
ธรรมยุต แต่ที่ไหนได้ เมื่อเจ้าคณะมณฑลมาจากกรุงเทพฯ ครั้งนี้ พระยาราชนุกูล (ทีหลังเป็นพระยา 
มุขมนตรี) ได้นิมนต์พระมหาจูม พันธุโล (ภายหลังเป็นพระธรรมเจดีย์) มาพร้อมเพื่อจะให้มาอยู่ที่วัด 
โพธิสมภรฌ์ที่อุดร ฉะนั้นเมื่อเจ้าคณะมณฑลมาถึงแล้ว พวกเราจึงได้เข้าไปกราบนมัสการท่าน ท่านจึง 
ได้เปลี่ยนโปรแกรมใหม่ จะเอาพระมหาปีนไปไว้สกลนคร แล้วจะให้พวกเราอยู่ด้วยพระมหาจูม 
เพราะทางนี้ก็ไม'ปีใครและเธอก็คนทางเดียวกัน อนึ่งเธอก็ได้เรียนมาบ้างแล้วจงอยู่บริหารหมู่คน 
ช่วยดูแลกิจการคณะสงฆ์ด้วยกัน เราได้ถือโอกาสกราบเรียนท่านว่า กระผมขอออกปฏิบัติเพื่อฉลอง 
พระเดชพระคุณ เพราะผู้ปฏิบัติปีน้อยหายาก ส่วนพระปริยัติและผู้บริหารปีมาพอจะหาได้ไม่ยากนัก 
ท่านก็อนุญาตและแนะให้เราอยู่ช่วยพระมหาปีน 


๙. พบท่านอาจารย์มั่นครั้งแรก 

เมื่อตกลงกันเรียบร้อยแล้ว ท่านอาจารย์สิงห์ได้พาพวกเราออกเดินทางไปนมัสการกราบ 
ท่านอาจารย์มั่น ที่บ้านค้อ อำเภอบ้านผือ ขณะนั้นพระอาจารย์เสาร์ก็อยู่พร้อม เปีนอันว่าเราไต้พบท่าน 
อาจารย์ทั้งสองแลได้กราบนมัสการท่านเปีนครั้งแรกในชีวิต ตกกลางคืนท่านอาจารย์มื่นได้เทศนาอบรม 
พวกเราด้วยความเต็มอกเต็มใจในการที่ท่านได้เห็นพวกเราเป็นครั้งแรก โดยเฉพาะแล้ว ไต้เห็นพระมหา 
ปินผู้ซึ่งได้เคยปฏิญาณตนไว้ก่อนที่จะไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพฯ เมื่อท่านไต้ฟังพระธรรมเทศนาของ 
ท่านอาจารย์มั่นพร้อมอันอับพระอาจารย์สิงห์ที่เมืองอุบลว่า ผมไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพฯ ก่อน จึงจะ 
ออกปฏิบัติตามท่านอาจารย์มั่นภายหลัง ส่วนตัวของเรานั้น ท่านคงได้ทราบจากท่านอาจารย์สิงห์เล่าให้ 
ฟิง นอกจากนี้แล้วท่านคงไม่ทราบ 

คืนวันนั้นเสร็จจากการอบรมแล้วท่านก็สนทนาธรรมสามัจฉากันตามสมควร จบด้วยการ 
พยากรณ์พระมหาปีนแลตัวของเราในด้านความสามารถต่างๆ นานา ตอนนี้ทำให้เรากระดากใจตนเอง 
ในท่ามกลางหมู , เพื่อนอย่างยิ่ง เพราะตัวของเราเองพึ่งบวชใหม่แสมองดูตัวเราแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรพอที่ 
ท่านจะสนใจในคัวของเรา ความจริงตั้งแต่ตอนเย็น พอย่างเข้ามาในเขตวัดของท่าน มันทำให้เรา 
ขวยเขินอยู่แล้ว แต่คนอื่นเราไม่ทราบ เพราะเห็นสถานที่แลความเปีนอยู่ของพระเณรตลอดอึงโยมในวัด 
เขาช่างสุภาพเรียบร้อยนี่กระไร ต่างก็มีกิจวัตรและข้อวัตรประจำของตนๆ พอท่านพยากรณ์พระมหาปีน 
แล้วมาพยากรณ์เราเข้า ยิ่ง ทำ ให้เรากระดากใจยิ่งขึ้นเปีนทวิคูณ แต่พระมหาปีนคงไม่มีความรู้สึกอะไร 
นอกจากท่านจะตรวจดูความสามารถของท่านเทียบกับคำพยากรณ์เท่านั้น 

รุ่งเช้าฉันจังหันแล้ว ท่านอาจารย์สิงห์ได้พาคณะของเราเดินทางต่อไปบ้านนาสีดา ได้พาพักอยู่ 
ณ ที่นั่นสี่คืนแล้วย้อนกลับทางเดิม มาพักที่พระอาจารย์นั่นอีกหนึ่งคืน จึงเดินทางกลับอุดร แล้วได้เดิน 
ทางต่อไปสกลนครตามที่ได้ตกลงกันไว้กับเจ้าคณะมณฑล แต่กิจการนั้นไม , เป็นไปตามจุดประสงค์ของ 
เจ้าคณะมณฑล เพราะพระมหาปีนอาพาธไม่สามารถจะไปรับหน้าที่ที่มอบหมายให้ได้ ฉะนั้นในพรรษา 



๑๖ 


นั้น ท่านอาจารย์สิงห์จึงได้พาคณะเราไปจำพรรษาที่วัดป่าหนองลาด เรื่องนี้ทำให้เจ้าคณะมณฑลไม , พอ 
ใจอย่างยิ่ง จึงได้เอาพระบุญ นักธรรมเอกไปไว้ที่สกลนครต่อไป 


๑๐. พรรษา ๒ จำพรรษาบ้านหนองลาด (พ.ศ. ๒๔๖๗) 

ก่อนเข้าพรรษาเราได้พระกลมชาวจังหวัดเลยเป็นกัลยาณมิตรดีมาก ขึ้นไปทำความเพียรที่ 
ถํ้าพวง บนภูเขาเหล็กสองครั้ง ครั้งที่หนึ่งสี่คืน ครั้งที่สองหกคืน โดยมีผู้ใหญ่บ้านอ่อนสี (ภายหลังเป็น 
กำนันขุนประจักษ์ แล้วบวชพระ มรณภาพในเพศสมณะนั้นเอง) ได้ส่งคนให้ขึ้นไปจัดอาหารถวายเป็น 
ประจำ เราได้จารึกพระคุณของแกไว้ในใจไม , รู้หายเลยจนกระทั่งบัดนี้ ผู้ใหญ่บ้านคนนี้ท่านอาจารย์มั่น 
ทักว่าเป็นคนฉลาด แคลำคล่องทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นด้านคำพูดปฏิภาณโต้ตอบและการงานตลอดถึง 
การสังคม ทันกับเหตุการณ์แลสมัยทุกอย่าง โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับฝ่ายพระแล้วยกให้แกเลย ไม่ว่าจะ 
ต้องการอะไร ไม , ถึงกับพูดตรงๆ ดอก พอปรารภเท่านั้นแกจัดการให้เรียบร้อยเลย พวกเราได้สัปปายะ 
ครบทั้งสี่แล้วก็เริ่มประกอบความเพียรอย่างสุดเหวี่ยง ยิ่งทำความเพียรก็ยิ่งระลึกถึงคุณของผู้ใหญ่บ้าน 
และชาวบ้านเปีนกำลัง อาหารพริกแห้งผงลับข้าวเหนียววันละหนึ่งก้อนเท่าผลมะตูม เราอยู่ไต้พอทำ 
ความเพียรไม่ตาย เมื่อเราลดอาหารแต่มาเพิ่มความเพียร กายเราเบา สติเราดี สมาธิเราก็ไม่ยาก 
เราปรารภความเพียรมาก สติของเราก็ดีขึ้นแลมั่นคงดี เราหัดสติอยู่ ณ ที่ทั้นเอาให้สมื่าเสมอตลอด 
กลางวันกลางคืน มิให้เผลอส่งออกไปตามอารมณ์ภายนอกได้ ให้ตั้งมั่นอยู่ที่กายที่ใจแห่งเดียว แบ้ก่อน 
นอนหลับตั้งไว้อย่างไรตื่นขึ้นมา ก็ ให้ตั้งอยู่อย่างนั้น ปึะมีเผลออยู่บ้าง ก็ ตอนฉันอาหาร เมื่อปรารภความ 
เพียรมากเท่าไร การระลึกถึงคุณของชาวบ้านก็ยิ่งมีมากขึ้นเป็นเงาตามมา เรา รู้ตั วดีว่าเราเปีนพระ ชีวิต 
ของเราฝากไว้ลับชาวบ้าน ฉะนั้นเราจะปรารภความเพียรเพื่อใช้หนี้บุญคุณของชาวบ้าน แล้วเราก็แน่ใจ 
ตนเองว่า เรามาทำความเพียรครั้ง นี้ เราได้ ทำ หน้าที่ของลูกหนี้อย่างสมบูรณ์แล้ว จวนเข้าพรรษาจึงได้ 
ไปจำพรรษาร่วมกับท่านอาจารย์สิงห์ที่บ้านป่าหนองลาด ในพรรษานี้เราเป็นพระใหม่ไม่ต้องรับภาระ 
อะไรนอกจากจะประกอบอาจรัยวัตร แล้วก็ปรารภความเพียรเท่านั้น ท่านอาจารย์เองก็อนุญาตให้พวก 
เราเป็นพิเศษ เราได้ประกอบความเพียรตามแนวนโยบายที่เราได้กระทำมาแต่บนภูเขาตลอดพรรษา แล้ว 
ยังได้ประกอบแบบโยคะเพื่อทดลองเพิ่มเติมอีกด้วย กล่าวคือฉันอาหารผ่อน ตั้งแต่ ๗๐ คำข้าวเหนียว 
ลงมาจนถึง ๓ คำ แล้วเขยิบขึ้นไปจนถึง ๓๐ คำ แล้วผ่อนลงมาถึง ๕ คำ ไปๆ มาๆ อย่างนี้เป็น 
ระยะๆ ๓- ๔ วัน ทำอย่างนี้อยู่ตลอดพรรษา แต่ระยะที่ยาวนานกว่าเขาหน่อยคือ ๑๕ คำ แล้วก็ฉันแต่ 
อาหารมังสวิรัติด้วย ร่างกายของเราผอมอยู่แล้วก็ยิ่งซูบซีดลงไปอีก จนเป็นที่แปลกตาของชาวบ้าน 
ใครๆ เห็นก็ถามว่าเป็นอะไรไปหรือ แต่เราก็มีกำลังใจประกอบข้อวัตรและทำความเพียรได้เป็นปกติ 
พอออกพรรษาเราจึงเริ่มฉันอาหารเนื้อปลา แต่แหม! มันคาวนี่กระไร มนุษย์คนเรานี้กินเนื้อเขาเอามา 
เป็นเนื้อของเรา เหมือนกับไปฉกขโมยของสกปรกเขามากินอย่างนั้นแหละ เทพยดาทั้งหลายจึงเข้าใกล้ 
มนุษย์ไม่ได้ มันเหม็นสาบ แต่มนุษย์ทั้งหลายก็ยังกอดชมซากศพกันอยู่ได้ 



๑๗ 


ออกพรรษาแล้ว เราสองรูปกับท่านอาจารย์สิงห์ได้ขึ้นไปอีก คราวนี้อยู่ ๙ คืน ท่านอาจารย์ 
สิงห์อาพาธได้ให้ไปตามพรรคพวกขึ้นมา เมื่อเห็นว่าที่นั้นมันไม่สะดวกแก , การพยาบาลกัน จึงได้อพยพ 
กันลงมาพักรักษาตัวอยู่ ณ ป่าหนองบัว (บัดนี้เป็นบ้านแล้ว) พอดีท่านอาจารย์มื่นสั่งให้เราเดินทางไป 
พบท่านที่อำเภอท่าบ่อ เราจึงได้ลาท่านอาจารย์สิงห์ไปตามคำสั่งของท่าน พอดีมาพบท่านอาจารย์มื่นกับ 
พระอาจารย์เสาร์ซึ่งได้รับนิมนต์จากวัดโพธิสมภรณ์ อุดรฯ ขณะนั้นคุณยายน้อย (มารดาพระยาราชนุกูล) 
มาในงานผูกพัทธสีมาวัดโพธิสมภรฌ์ คุณยายน้อยได้พบและฟ้งเทศน์ท่านอาจารย์มื่นครั้งนี้เป็นครั้งแรก 
เกิดความเลื่อมใสตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เราได้อยู่ร่วมท่านอาจารย์มื่นเป็นเวลาหลายวันแล้วเดินทางกลับ 
ท่าปอพร้อมท่าน 


๑๑. พรรษา ๓ จำพรรษาบ้านนาช้างนำ (พ.ศ. ๒๔๖๘) 

พรรษานี้เราได้จำพรรษาที่บ้านนาช้างนี้า ซึ่งไม , ไกลจากท่าปอที่ท่านอาจารย์มื่นอยู่ เรากับพระ 
อาจารย์อุ่นได้หมื่นมาพีงท่านเทศน์เสมอ พรรษานี้เราก็ไม , มีภาระอะไรนอกจากจะปรารภความเพียร 
เฉพาะส่วนตัวเท่านั้น ภาระอื่นๆ มีการรับแขกเป็นต้น เราได้มอบท่านอาจารย์อุ่นทั้งหมด เพราะท่าน 
เคยเป็นอาจารย์เขามาแล้ว ท่านเคยบวชมหานิกายมาได้ ๙ พรรษา เพิ่งมาญัตติฝ่ายคณะธรรมยุตนี่เอง 

ในพรรษานี้มีสิ่งที่น่าสลดใจสังเวชอยู่เรื่องหนึ่ง คือ พระอาจารย์ทา ซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่แล้วก็ 
ดูเหมือนจะเป็นลูกศิษย์คนแรกของท่านอาจารย์มื่นเสียด้วย ล้าจำไม่ผิดพรรษาราว ๑๖ - ๑๗ พรรษา 
นี่แหละ เดิมท่านไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพฯ แต่ไม , สำเร็จ พอท่านได้ทราบกิตติศัพท์ของท่านอาจารย์ 
มื่น ซึ่งเจ้าคุณอุบาลึฯ (จันทร์ สิริจันโท) สรรเสริญจึงได้ออกติดตามท่านมา ในพรรษานั้นท่านได้ไป 
จำพรรษาที่ถํ้าผาบิ้ง จังหวัดเลย กับอาจารย์ขันธ์ ท่านเกิดสัญญาวิปลาสหนีมาหาท่านอาจารย์มื่น 
กลางพรรษา บอกว่า ท่านเองต้องอาบัติถึงที่สุดแล้วร้อนไปหมดทั้งตัว เห็นผ้าเหลืองเป็นฟินเป็นไฟ 
ไปหมด เมื่อซักไซ้ไล่เลียงไปในสิ่งที่ว่าผิดนั้นก็ไม่มีมูลความจริงสักอย่าง เป็นแต่ตัวเองสงสัยสิ่งเล็กๆ 
น้อยๆ แล้วก็เดือดร้อนเองเท่านั้น สิ่งหนึ่งซึ่งท่านเดือดร้อนมากก็คือ เมื่อท่านไปท่าความเพียรอยู่ที่บ้าน 
โพนสว่าง สมาธิมีคำลัง ท่าให้สว่างไสวมาก จะคิดค้นพิจารณาธรรมหมวดใดก็ลูเหมือนหมดจดไป 
หมดแล้วลงสู่ที่ , ใจแห่งเดียว แล้วตัดสินใจตนเองว่า เราถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์แล้ว จนปฏิญาณตนใน 
ท่ามกลางสงฆ์เอาเสียเลย ต่อมาอาการนั้นเสื่อมไปเลยสงสัยตนว่า เราอวดอุตริมนุสสธรรม เป็นอาบัติ 
ถึงที่สุดแล้ว ถึงแบ้จะมีผู้อธิบายให้ฟ้งว่า เราพูดด้วยสำกัญผิด พระวินัยมิได้ปรับโทษดอก ท่านก็ไม่เชื่อ 
ความจริงความวิปฏิสารเดือดร้อนอันนั้ท่านมีหลายปีแล้ว แต่ก็พออดทนอยู่มาได้ พอมาถึงพรรษานี้จึง 
เหลือทน มีแต่จะสึกอย่างเดียว ท่านอาจารย์มื่นก็แก้ไม , ไหวจึงทิ้งไป ให้อยู่ด้วยท่านอาจารย์เสาร์ 
ปีต่อมาท่านอาจารย์เสาร์ก็เอาไม , อยู่ ผลที่สุดสึกจนได้ สึกแล้วก็หายเช้ากลีบเมฆกลีบฟ้าไปไหนก็ไม , รู้ 
ไม่มี , ใครทราบจนบัดนั้ 



๑๘ 


เราได้เห็นเข้าแล้วทำให้ใจหดหู่เกิดสลดสังเวชในใจว่า แม้ท่านเป็นผู้ใหญ่ปฏิบัติมานานถึง 
ขนาดนี้ ยังเกิดวิปลาสไปได้ ตัวของเราเล่าจะทำอย่างไร จึงจะพ้นความวิปลาสนี้ไปได้ คิดแล้วก็นึก 
หวาดเกรงตนเอง แล้วได้นำเอาความวิตกนั้นไปกราบเรียนท่านอาจารย์มั่น ท่านบอกว่า นั่นซี ต้อง 
ระวังตนเองและอย่าห่างไกลท่านผู้รู้ เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นรีบไปปรึกษาหารือยับท่าน ออกพรรษาแล้วท่าน 
อาจารย์มั่นพร้อมด้วยคณะ ได้ ออกเดินทางลง ไป ทางสกลนคร 
©6).© กลับไปสงเคราะห์โยมแม่ อาว์ พี่ชาย 

ตัวเราคิดถึงโยมแม่ จึงได้กลับไปบ้านเพื่อสงเคราะห์ก็สมประสงค์ คือ ได้แนะนำให้ท่านนุ่ง 
ขาว รักษาศีล ๘ ครั้งนี้โยมป้า อาว์ผู้ชายแลพี่ชายก็เกิดศรัทธา ได้พากันนุ่งขาว รักษาศีล ๘ ด้วย โดย 
เฉพาะพี่ชายซึ่งได้มีครอบครัวแล้ว มีบุตรคนหนึ่งอายุไม่กี่เดือนก็ได้ออกบวชด้วย เพื่อให้ท่านเหล่านั้น 
ได้สมาคมกับหมู่เพื่อนและอบรมกับครูบาอาจารย์หลายองค์ด้วย จึงให้ออกจากบ้านเดินทางตามครูบา 
อาจารย์ไป ส่วนเรากับพี่ชายและอาว์ผู้ชายได้ตามไปทีหลัง ได้ตามไปทันกันที่บ้านปลาโหล อำเภอ 
พรรณานิคม ซึ่งท่านอาจารย์สิงห์จำพรรษาอยู่ ณ ที่นั้น แล้วท่านได้พาพวกเราไปตั้งสำนักที่บ้าน 
อากาศอำนวย อยู่ไม่นานท่านอาจารย์มั่นได้ตามไปถึง แล้วท่านให้เราตามท่านไปตั้งสำนักที่บ้านสามผง 
การอยู่ใกล้ผู้ใหญ่ดีมาก มีสดิระวังตัวอยู่ตลอดเวลา วันหนึ่งสามเณรผู้ที่ปฏิบัติท่านไม , อยู่ เราจึงได้ไป 
นอนที่ระเบียงกุฏิของท่านอาจารย์แทนสามเณร ปกติท่านอาจารย์มักตื่นนอนทำความเพียรเวลาดี ๓ ทุก 
คืน เวลาท่านตื่นหยิบไม้ขีดไฟก๊อกแก๊ก เราต้องลุกก่อนท่านทุกทีเพื่อเข้าไปถวายการปฏิบัติท่าน เราไป 
นอนอยู่หลายคืนจนท่านแปลกใจถามเราว่า ท่านเทส'ก , !ไม่'นอนหรือ เราตอบท่านว่า นอนอยู่ครับ ในที่ 
นั้นโรคของเราไม , ลูกกับอากาศ ฉันได้แต่ไม , มีกำลังปวดเมื่อยระบบไปหมดทั้งตัวตลอดเวลา แด'ความ 
เพียรของเราไม่ท้อถอย ฉันแล้วเข้าป่าหาที่วิเวกทำความสงบอยู่คนเดียวตลอด กลางวันกลางคืน 
เดินจงกรม แล้วขึ้นฟังเทศน์ตั้งแต่ ๒ ทุ่ม จนถึง ๔ ทุ่ม ล้าวันไหนมีพระมากท่านก็เทศน์จนดึง ๖ 
ทุ่ม หรือดี ๒ จึงเลิก ท่านอุตส่าห์เทศน์อบรมอยู่อย่างนั้เปีนนิจ บรรดาลูก ศิษย์ ก็มีกำลังใจกล้าหาญ 
ทำความเพียรอยู่เช่นเดียวกัน หลังจากท่านอาจารย์มั่นไปแล้ว ท่านอาจารย์เสาร์ไปอยู่แทน ๓ พรรษา 
ได้ข่าวว่าพระไปมรณภาพที่นึ่นหลายองค์ พระอาจารย์คูมีก็ไปตายคืน ณ ที่นั้นเหมือนกัน 

๑๒. พรรษา ๔ จำพรรษาที่ป่าช้าทิศเหนือของอำเภออากาศอำนวย (พ.ศ. ๒๔๖๙) 

จวนเข้าพรรษา เราได้ย้อนกลับมาจำพรรษาที่ป่าช้าทิศเหนือของอำเภออากาศอำนวย 

ท่านอาจารย์สิงห์จำพรรษาทางทิศใต้ของอำเภออากาศอำนวย ในพรรษวนี้ผู้ที่จำพรรษาด้วยกันมีพี่ชาย 
อาผู้ชาย โยมแม่ โยมป้า และแม่ชีบ้านโพนสว่างอีกคนหนึ่ง พระคงมีแต่เราคนเดียวกับสามเณรชื่น 
บ้านท่าบ่อ พอจวนเข้าพรรษาโดยมอามาเสียไปคนหนึ่ง คงยังเหลือเพียง ๖ คนด้วยกัน ในพรรษานี้ 
ชาวบ้านเกิดพีดาษผู้คนแตกหนีไปยู่ตามป่าตามทุ่งนาเกือบหมด แม้พระตามวัดในบ้านก็ตามโยมไปด้วย 



๑๙ 


แทบจะไม่มีคนตักบาตรให้ฉัน เพราะคนในเมืองอากาศนั้เขาไม , เคยเป็นพีดาษกัน บ้านมีพันกว่าหลังคา 
เรือน คนเป็นพีดาษ ๕ คนเท่านั้น ใครเกิดเป็นพีดาษแล้วจะต้องปกปิดไม , ให้ใครรู้ กว่าคนอื่นจะรู้มัน 
ลุกลามไปมากแล้ว และเมื่อเกิดพีดาษแล้วจะต้องเอาไปไว้ในป่า ปลูกกระต๊อบให้อยู่คนเดียว เพียงเอา 
อาหารไปส่งให้กิน ดีหนักหนาที่ท่านอาจารย์สิงห์ท่านรู้จักยาสมุนไพรอยู่บ้าง ท่านจึงบอไม่ให้เอาไปทิ้ง 
ไว้ในป่า ท่านหายามารักษากัน จึงมีตายเพียงไม่กี่คนเท่านั้น พอทางการรู้เข้าจึงมาฉีดวัคซีนป้องกันให้ 
เดชะบุญเขายังนับถือพระกัมมัฏฐานอยู่ ถึงแม้ไม่มีคนนอนเฝ็าบ้านเลยสักคนเดียว ขนาดนั้น 
แล้วตอนดี ๔ - ๕ ยังอุตส่าห์ด้อมๆ มาหุงข้าวไว้สำหรับตักบาตร พวกเราไปบิณฑบาตเขาจะออกมาตัก 
บาตร แล้วรีบกลับเข้าป่าไป 

ขอขอบบุญขอบคุณชาวเมืองอากาศไว้ ณ ที่นี้ เปีนพิเศษ 

บุญกุศลนี้เปีนของสูงเหนือชีวิตชิตใจ เปีนที่พิ่งของมนุษย่ผู้ได้รับความทุกข์ทั้งที่มีชีวิตอยู่และ 
ละโลกนี้ไปแล้วได้อย่างแท้จริง คนเราเมื่อไต้รับทุกข์หากไม่พึ่งบุญแล้วจะพาไปพึ่งอะไรเล่า 

คนเมืองอากาศกลัวพีดาษยิ่งกว่ากลัวเสือ คนบ้านใกล้เรือนเคียงกันทิ้งเป็นญาติกันด้วยก็ไม , พูด 

กัน เราถามเขาว่า เมื่อไรจะพูดด้วยกัน เขาบอกว่า โน่นละ ออกพรรษาแล้วเดือนสามจึงจะพูดกัน 

ในพรรษานั้เราได้ไปฟ้งเทศน์ท่านอาจารย์สิงห์บ่อยๆ การไปจะต้องเดินผ่านเมืองอากาศนั้ไป 
ไกลเป็นระยะทางเกือบ ๓ กิโล (ในบ้านไม , มีคน แม้แต่สุนัขตัวเดียวก็ไม , เห็น) ถูกท่านอาจารย์สิงห์ 
เทศน์กระเทือนใจเราอย่างหนัก หรือท่านไม , รู้นิสัยของเราตามความเป็นจริงก็เหลือที่จะเดาถูก ท่านว่า 
นิสัยของเราเป็นคนกระด้าง หัวดื้อ ไม , ค่อยจะลงคน ขณะที่ท่านเทศน์อยู่นั้น เราได้กำหนดจิตตรวจดู 
ภายในใจของเรา เราเองก็เคารพนับถือท่านอย่างสุดซึ้ง คอยรับโอวาทของท่านอยู่เสมอ ทำไมท่านจึงว่า 
อย่างนั้น แต่ที่ท่านว่าไม่ค่อยจะลงคนนั้นเป็นความจริง เราเป็นคนเช่นนั้นแต่ไหนแต่ไรมา สิ่งใดถ้าไม , 
สมเหตุสมผลแล้วไม่ค่อยเชื่อง่ายๆ เหมือนกัน แม้ความเห็นของตนเอง หากไม , เทียบดูโน , นลูนี่แล้ว ล้า 
ไม่มีหลักฐานยืนยันแล้ว หัวเด็ดตีนขาดก็ไม่ยอมเชื่อเอาเสียดื้อๆ อย่างนั้นแหละ (เรื่องนั้จะได้นำมาเล่า 
ให้ท่านผู้อ่านฟ้งข้างหน้า) ในขณะที่นั่งฟิงเทศน์ท่านอยู่นั้นพร้อมทิ้งตรวจใจของตนไป มันยิ่งท่าให้เกิด 
มานะกล้าขึ้นเหมือนกับเอานั้ามันมารดดับไฟอย่างนั้นแหละ ขากลับมาเดินตัวปลิว จิตมันกำหนดเอา 
เรื่องนั้นมาเป็นอารมณ์ไม่หาย คืนวันนั้นเรายิ่งปรารภความเพียรเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณด้วยคิดว่า 

เราได้ปรารถนาความเพียรมาถึงขนาดนี้แล้ว กิเลสซึ่งมีอยูไนใจของเราแท้ๆ ทำไมเราธืงรู้ไม่ได้ 
แต่คนอื่นกลับมาล่วงรู้ของเราได้น่าขายขี้หน้า ท่านก็เปีนคนเกิดจากบิดามารดา เติบโตมาด้วยนี้านมข้าว 
ป้อนเหมือนๆ ลับเรา ท่านยังสามารถล่วงรู้กิเลสภายในของเราได้ วันนี้หากเราไม่สามารถรู้เรื่องกิเลส 
ของเราแล้ว เราจะยอมตายลับการทำความเพียรของเรานี้แหละ 

เมื่อปรารภความเพียรอยู่นั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น เป็นแต่พิจารณาไปว่า ท่านเห็นอย่างนั้น ท่าน ก็ 
เทศน์ไปอย่างนั้นตามสิทธิของท่าน เมื่อของเราไม่เปีนอย่างท่านว่าเราก็ปรารภชำระตนเอง ใครจะไปรู้ 
ยิ่งกว่าเราแล้วไม่ มี ใจก็สงบเย็นไปเฉยๆ เมื่อทำความเพียรมากเข้าธาตุก็ไม่ค่อยปกติ จึงได้เอนกายลงพัก 



๒๐ 


ผ่อน แต่นอนไม , ค่อยจะหลับ พอเคลิ้มก็ได้เรื่อง ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า ผีอำ เรื่องผีอำไม , ต้องอธิบาย 
ใครๆ ก็รู้กันดีอยู่แล้วว่ามันมีอาการอย่างไร แต่ข้อสำคัญมันเป็นผีอำจริงหรือไม , คืนวันนั้นเราได้ทดสอบ 
หาความจริงหลายอย่าง เบืองต้นมันเป็นตัวคล้ายๆ กับตัวอะไรใหญ่โตดำทะมึนเข้ามานั่งทับอกเรา แล้ว 
หายใจไม , ออก พยายามลิ้นกว่าจะรู้สึกตัวหายใจได้แทบขาดใจทีเดียว เขาว่า ผีสัตว์ที่เราฆ่ามันอยู่ที่ 
หัวโป้มือ เอามือทับหน้าอกมันจึงอำเอา ทีนี้เอามือออกจากหน้าอกแล้วมาวางเหยียดแนบลำตัว มันก็ 
ตามมาอำอีก เอ นี่อะไรกัน เป็นเพราะเรานอนหงายกระมัง ลองนอนตะแคงดูมันก็ยังมาอำอีก เวลามัน 
อำทำเอาจนหายใจจะขาดให้ได้ จึงได้มากำหนดดูว่าอาการของคนจะตายมันเป็นอย่างไร ครั้งแรกเรามี 
สติตามรู้ตัวจิตอยู่ว่าเวลาใจจะขาดนั้นเป็นอย่างไร สติตามรู้จิตจนวาระสุดท้าย ยังเหลือสติตามรู้จิตอยู่ 
นิดเดียวในความรู้สึกนั้นว่า ล้าเราปล่อยสดึที่ยังตามรู้จิตนิดเดียวนี่แหละเมื่อไร นั่นแหละคือความตาย 
บัดนี้เราจะปล่อยให้มันตายหรือไม , ปล่อยดี เวลานี้ชิตของเราก็บริสุทธิดอยู่แล้ว หากจะปล่อยให้มันตายก็ 
ไม่เสียที มันย้งมีความรู้สึกนิดๆ หนึ่งว่า ถ้าเราไม่ปล่อยให้ มัน ตาย มี ชีวิตอยู่ ก็ ยังสามารถ ทำ ประโยชน์ 
ให้แก่คนอื่นไต้อีกต่อไป ถ้าตายเสียเวลานี้ก็จะได้แต่ประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้น แล้วคนที่อยู่ภายหลังก็ปึะ 
ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุแห้งความตาย นี้ อีกด้วย ถ้าอย่างนั้น ก็ อย่าให้มันตายเลย แล้วพยายาม 
กระดุกกระดิกมือเท้าให้มันเคลื่อนไหวจนรู้สึกตัวขึ้นมา ตอนที่สองไม , เห็นตัวดอก แต่มันเป็นก้อนดำ 
ทะมึนๆ เข้ามา ทีนี้เราทราบแน่แล้วว่าไม , ใช่ผี มันเป็นเรื่องของลมดีขึ้นข้างบนต่างหาก เราพยายาม 
เคลื่อนไหวมือเท้าแล้วก็หายไป ตอนที่สามไม , ถึงขนาดนั้น เป็นแต่ซึมๆ เคลิ้มๆ แล้วเราพยายามลุกขึ้น 
เสีย ผู้อ่านทั้งหลายพึงสังเกตตัวเมื่อรู้สึกตัวขึ้นมา จะมีอาการมึนศีรษะและซึมเซ่อ ถ้าไม , พยายามรับ 
ประทานยาแก้ลมแล้ว นอนไปอีกก็จะเป็นเช่นนั้นอีก เฉพาะตัวข้าพเจ้าแล้วแก้ได้เฉพาะดมพิมเสน 
อย่างเดียว 

๑๒.® ตำรานอนหลับหรือไม่หลับ 

ในระยะเดียวกันนี้ ได้พยายามจับอาการของคนนอนหลับว่าเป็นอย่างไร โดยมากเราไม , รู้ตัว 
ขณะที่มันจะหลับจริงๆ ตื่นแล้วจึงรู้ว่าตนนอนหลับ คนเราก่อนหลับมักมีอาการเมื่อยอ่อนเพลียและง่วง 
ซึมเซ่อทั้งกายและใจ ความนึกคิดสั้นเข้า ที่สุดปล่อยวางสติอารมณ์ทั้งหมดแล้วหลับผล็อยไปเรียกว่า 
หลับ เมื่อมาตั้งสติคอยจับอาการ ขณะ ที่ มันปล่อยวางขั้นสุดท้ายนั้น สติจะยังเหลือน้อยมากแทบจะ 
จับไม่ได้เลยทีเดียว อารมณ์ต่างๆ ไม่มีเหลือเลย จะยังเหลือสติตามเพ่งดูจิตซึ่งปรากฏในขณะนั้น 
นิดเดียว คล้ายๆ ลับว่าจิตจะตกภวังค์ ตอนนี้ถ้าหากเราไม่ต้องการจะให้มันหลับ พยายามค้นหาอารมณ์ 
อันใดลันหนึ่งให้มันเอามายึดแล้วคิดค้นและปรุงแต่งต่อไป จิตใจก็ปึะแช่มชื่นเบิกบานหายจากความง่วง 
ไม่หลับ แล้วจะ มี คุณค่าเท่าอับเรานอนหลับตั้ง ๔ - ๕ ขั้วโมง ถ้าเราประสงค์จะให้มันหลับเราก็ปล่อยสติ 
ที่ว่ายังเหลืออยู่นิดเดียวนั้นเสีย แล้วจะหลับไปอย่างสบาย แต่ดีไม่เสียเวลา จะหลับน้อยมากไม่เกิน ๕ - 
๑๐ นาที หรือล้าเราตั้งสติกำหนดได้ดังอธิบายมานี้จริงๆ แล้ว รับรองว่าไม , เกิน ๕ นาที 



๒๑ 


อนึ่ง ล้าเราไม่ต้องการให้มันหลับละ แต่จะพักกายพักจิตเฉยๆ ก็ให้หาที่พักอันสงัดพอสมควร 
ปึะเปีนที่ลับตาหรือท่ามกลางผู้คนก็ตาม แล้วเอนกายนอนทอดเหยียดให้สบาย อย่าให้เกร็งส่วนใดๆ ทั้ง 
หมดของร่างกาย แล้วให้กำหนดชิตให้อยู่ในอารมณ์เดียวในความปล่อยวาง ให้มันว่างอยู่เฉยๆ เฉพาะมัน 
สักพักหนึ่ง แล้วเราลุกขึ้นมา อาการทั้งหมดก็ปึะเหมือนกับว่าเราไต้นอนหลับไปแล้วตั้ง๔ - ๕ ชั่วโมงก็ 
เหมือนกัน 

ความจริงคำที่ว่า “นอนหลับ” นั้น ใจมิได้หลับ แต่กายพักผ่อนไม , ต้องเคลื่อนไหวทั้งหมด 
ต่างหาก แม้ท่านที่เข้านิโรธสมาบัติก็มิใช่อาการของคนนอนหลับ เป็นอาการของท่านคุมสติให้จิตแน่ว 
อยู่ในอารมณ์อันเดียว แล้วละอารมณ์นั้นละเอียดลงไปโดยลำดับพร้อมทั้งสติและชิตด้วย จนขาดจาก 
ความรู้สึกนึกคิดอะไรทั้งหมด ด้วยอำนาจการอบรมของท่าน ขณะนั้นสติไม , มีงานทำ สติจึงหมดไป 
แม้ลมในร่างกายจะเดินอยู่ แต่ก็เป็นของละเอียดที่สุดจนจะเรียกว , ามีก็ไม่ใช่ ไม่มีก็ไม่ใช่ คือมี แต่ 
ไม่ปรากฏเดินทางจมูก ล้าจะอุปมาก็เหมือนลมภายนอก ลมมีอยู่ไม , ถึงกับพัดเอาใบไม้หรือสิ่งใดๆ ให้ 
หวั่นไหวปรากฏ ลักษณะเช่นนั้นใครจะพูดว่าลมไม , มีไม่ได้ ล้าลมไม่มีคืออากาศไม , มีนั่นเอง มนุษย์สัตว์ 
ทั้งหลายที่อยู่อาศัยในโลกนี้ก็ต้องตาย ท่านเรียกว่าเข้านิโรธสมาบัติ ตอนนี้ประสาทในอายตนะทั้ง ๖ 
ไม่ยอมรับสัมผัสอะไรทั้งนั้น แต่มิใช่นอนหลับ การนอนหลับล้ามีอะไรมากระทบอาจรู้สึกขึ้นมาได้ 
ทันที ส่วนท่านผู้ที่เข้านิโรธสมาบัตินั้น เข้าด้วยอาการอบรม‘ฟิกฝนชิตของท่านให้ชำนาญแล้วจึงเข้า เมื่อ 
เข้าแล้วจึงมีปาฏิหารย์มาก ถึงแม้ใครๆ จะมาทำร้ายท่านในขณะนั้น ขนาดเอาไฟมาเผาก็ไม , ไหม้ ส่วน 
นิพพานธาตุขันธ์แตกดับได้ หากท่านจะออกจากนิโรธสมาบัติด้วยอำนาจแรงอธิษฐานของท่าน เมื่อถึง 
กำหนดแล้วลมหายใจจะค่อยๆ หยาบขึ้นโดยลำดับ ต่อจากนั้นไปทุกสิ่งทุกอย่างในตัวของท่านก็จะปกติ 
เช่นเดิม นิโรธสมาบัติไม่ใช่พระนิพพาน เป็นฌาน เพราะขาดปัญญาสัมมาทิฏฐิที่จะวินิจฉัยเหตุปัจจัย 
ของกิเลสนั้นๆ คือกามาพจรและรูปาพจร อันเป็นภูมิของวิปัสสนาญาณ ญาณทัสสนะ มัคควิถี ฌาน 
ทั้งหมดเป็นแต่เครื่องสนับสนุนและขัดเกลามรรคให้มีกำลังเท่านั้น 

ฉะนั้น พระพุทธองค์ค่อนจะปรินิพพานจึงเข้าฌานผ่านไปโดยลำดับ แล้วกลับเข้าจตุตถฌานอัน 
เป็นพื้นฐานของวิปัสสนา แล้วนิพพานในระหว่างกามาพจรกับรูปาพจรที่เป็นฐานของโลกุตรธรรม 

หากจะมีกำถามว่า เอ ตานี่ ทำไมแกจึงพูดถึงนิโรธ นิพพาน ฌานสมาบัติ แกได้ แกถึงแล้ว 
หรือเปล่า แกก็จะตอบว่า มิได้ จะหาว่าข้าพเจ้าพูดอวดอุตริมนุสสธรรมอย่างนั้นหรือ ความจริงท่านผู้ 
เข้าถึงสัญญาเวทยิตนิโรธก็ดี ถึงมรรคผลนิพพานก็ดี หรือเข้าถึงฌานสมาบัติก็ดี ท่านมิได้สำคัญว่าเรา 
เข้าอยู่ เราถึงแล้วหรือถึงอยู่ เป็นแต่ท่านชำนาญในอุบายที่จะให้เข้าถึงเท่านั้น ขณะที่เข้าถึงจริงๆ ล้ายังมี 
ความสำคัญอยู่อย่างนั้นก็จะไม่เข้าถึง แล้วคนทั่วไปที่เรียนรู้แลฉลาดในธรรมวินัยทั้งหลายก็จะพากันถึง 
มรรคผลนิพพาน ฌานสมาบัติกันไปทั้งหมดทั้งม้านทั้งเมืองละซี ขณะนั้นไม่ใช่วิสัยของใครที่จะไปแต่ง 
ตั้งสมมุติบัญญัติขึ้นมา เมื่อพ้นจากภาวะเช่นนั้นแล้ว ท่านจึงมาอนุสรณ์ตรวจตราลำดับเหตุผล แล้ว 
บัญญัติเรื่องทั้งหลายเหล่านั้นขึ้น ผู้อธิบายทั้งหลายไม่จำเป็นจะต้องถึงขั้นนั้นๆ แล้วจึงจะอธิบายได้ เมื่อ 





มีบัญญัติไว้แล้ว เข้าใจเนื้อความแล้ว ก็อธิบายตามความเข้าใจของตนๆ ผิดบ้างถูกบ้าง ล้ามิฉะนั้นแล้ว 
คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ไหนจะจีรังถาวรมาได้จนบัดนื้ ผู้ฟ้งก็เถอะน่า ฟ้งเรื่องเดียว หัวข้ออันเดียวกัน 
แต่เข้าใจไปคนละแง , ก็เยอะ ถ้าแม้ผู้ที่เข้าถึงขั้นนั้นอย่างเดียวกันด้วยอุบายอันเดียวกัน แต่ก็ยังใช้แยบคาย 
คนละอย่างกัน ธรรมที่เห็นด้วยตัวเองจึงจะเป็นอัศจรรย์และทำได้ด้วยยาก ทำไมจึงมาปรักปรำใส่โทษ 
ข้าพเจ้าแต่ผู้เดียว ไม , ยุติธรรมเลย 

ขออภัยด้วยที่ข้าพเจ้าได้นำท่านผู้อ่านแหวกแนวพาไปเที่ยวโลกเมืองผี บัดนั้ขอนำเข้าสู่เรื่อง 

อัตตโนประวัติต่อไป 

ออกพรรษาแล้วท่านอาจารย์สิงห์ได้พาคณะเราไปกราบนมัสการท่านอาจารย์มั่นที่บ้านสามผง 
ดังเคยปฏิบัติกันมาเป็นอาจิณ ในระหว่างทางเราได้เล่าเรื่องทั้งหมดนั้นถวายท่านอาจารย์สิงห์ ท่านก็ไม , 
ว่ากระไร ได้แต่นิ่งๆ เมื่อพวกเราไปถึงท่านอาจารย์มั่นแล้ว ท่านได้นำเรื่องนั้นกราบเรียนท่านอาจารย์ 
มั่นอีกที ขณะนั้นเรายังนิ่งอยู่ห่างท่านไปหน่อย ไม่ทราบว่าท่านพูดอย่างไรในเรื่องของเรา เราก็ไม , 
ได้ยิน เข้าใจว่าเป็นเรื่องไร้สาระ มิใช่มัคควิถีท่านจึงไม่ปรารภต่อเหมือนกับเรื่องอื่นๆ 

การไปรวมกันกราบนมัสการพระอาจารย์ผู้ใหญ่ในครั้งนี้ ถึงแม้พระเณรทั้งหมดรวมกันจะ 
หย่อนร้อย ก็นับว่ามากเอาการอยู่ในสมัยนั้น แล้วท่านอาจารย์มั่นได้ให้เราและพระอีกองค์หนึ่งกับ 
สามเณรองค์หนึ่งตามท่านออกเดินทางไปบ้านข่าโนนแดง ซึ่งอาจารย์อุ่น อาจารย์กู' และอาจารย์'ส้น 
จำพรรษาอยู่ ณ ที่นั่น ได้พักอยู่ ณ ที่นั้สามวัน ได้เล่าเรื่องที่เราหัดนอนหลับและไม , หลับให้เพื่อนฟ้ง 
ทุกองค์พากันเงียบไม , พูดว่าอย่างไร โดยเฉพาะท่านอาจารย์อุ่น ซึ่งเป็นผู้ปรารภเรื่องนี้ก่อนตั้งแต่เรายังท่า 
ไม , ได้ ขณะที่ท่านอาจารย์มั่นอยู่ที่วัดป่าสามผงท่านเทศน์ทุกวัน ถ้าใครอ่อนแอท้อแท้เจ็บป่วยท่านก็ 
เทศน์ว่า นั่นมิใช่กลัวตาย แต่อยากตายหลายหน (คือหมายความว่า ถ้าท่าความเพียรกล้าแข็งเข้า ใจ 
บริสุทธิแล้วความกลัวตายก็จะลดน้อยลง) พอท่านออกจากวัดไปไม่มีใครเทศน์ให้ฟ้ง จิตใจของลูกศิษย์ 
อ่อนลงจึงอยู่ไม , ได้ ที่-วัดนี้อากาศร้ายนัก ไข้มาลาเรียก็ชุม ใครใจอ่อนแอจะต้องโดนเป็นไข้ทุกๆ คน 
หมู่คณะที่อยู่บ้านสามผงได้ตามมาทั้งหมดวัดเลย บอกว่า แย่ อยู่ไม , ไหว อากาศวัดบ้านสามผงบัน 
ร้ายกาจมาก ท่าให้ซึมมึนเมาง่วงนอนตลอดทั้งวัน เมื่อหมู่คณะไปรวมพร้อมกันแล้ว ท่านอาจารย์มั่นได้ 
ปรารภถึงการเที่ยววิเวกของหมู่คณะเพื่อเผยแพร , ศีลธรรมต่อไปว่า ในสามสี่จังหวัดแถบนี้คือ สกลนคร 
อุดร หนองคาย เลย พวกเราก็ได้เที่ยวมามากแล้ว ต่อไปนั้พวกเราจะไปขังหวัดไหนดี ส่วนมากเห็นว่า 
ลงไปทางอุบล แต่ตัวท่านเองไม , ค่อยพอใจเพราะหาป่าเขาและถํ้ายาก แต่ว่ามติส่วนมากเห็นเช่นนั้นท่าน 
ก็อนุโลมตาม เมื่อตกลงกันแล้วก็เตรียมออกเดินทางเป็นกลุ่มๆ หมู่ๆ ส่วนเราจำเป็นต้องตามล่งโยมแม่ 
กลับบ้านจึงไม , ได้ติดตามท่านด้วย การที่คณะท่านอาจารย์มั่นไปครั้งนี้ ถูกมรสุมอย่างหนัก มีทั้งผลดี 
และผลเสีย ดี ก็คือ ได้ขยายจำนวนวัดมากขึ้น ซึ่งแต่ก่อนพระกัมมัฏฐานวัดป่าไม่มีเลย ที่จังหวัดอุบล 
พึ่งมามีและตั้งรกรากลงได้ครั้งนี้เอง แล้วก็ขยายออกไปเรื่อยๆ ทุกวันนี้มีวัดพระธรรมยุตแทบทุกอำเภอ 



๒๓ 


แล้ว ที่ เสีย ก็คือ เสื่อมคุณภาพในทางปฏิบัติก็ครั้งนี้...เป็นประวัติการณ์จนท่านอาจารย์มั่นผละหนีจาก 
คณะขึ้นไปเชียงใหม่เสียเลย 


๑๓. พรรษา ๕ จำพรรษาอยู่ทีบ้านนาช้างนำอีก (พ.ศ. ๒๔๗๐) 

พรรษานี้ เราได้วกกลับมาจำพรรษาที่บ้านนาช้างนี้าอีกเป็นครั้งที่สอง พี่ชายของเราได้ 
จำพรรษาที่บ้านนาสีดากับโยมพ่อ ออกพรรษาแล้วเราได้พาพี่ชายของเราไปทำความเพียรที่ถํ้าพระ 
นาผักหอก ตอนหลังนี้พี่ชายของเราได้กลับลงไปหาพระอาจารย์เสาร์ ซึ่งจำพรรษาอยู่ที่นครพนม ออก 
พรรษาแล้วได้อุปสมบทเป็นพระ ณ ที่วัดศรีเทพนั่นเอง 


๑๔. พรรษา ๖ จำพรรษาอยู่ทีถำพระนาผักหอก (พ.ศ. ๒๔๗๑) 

เราได้พาเอาโยมพ่อไปอยู่ลำด้วย ตังแต่ท่านบวชเป็นชีปะขาวมาได้ ๑๑ ปีแล้ว เรายังไม , เคยได้ 
ให้ท่านอยู่จำพรรษาด้วย และก็ไม , เคยมาจำพรรษาใกล้บ้านอย่างปีนี้เลย ปีนี้นับว่าเป็นโอกาสันดีที่เราจะ 
ได้อุปการะท่านในด้านทางธรรม และท่านก็ได้ทำภาวนากรรมฐานอย่างสุดความสามารถของท่านได้ 
ผลอย่างยิ่ง จนท่านอุทานออกมาว่า ตั้งแต่เกิดมาในชีวิตพึ่งได้ซาบซึ้งในรสชาติของพระธรรมในครั้งนี 
เอง ท่านนั่งภาวนากัมมัฏฐานได้นานเป็นเวลาถึง ๓ - ๔ ชั่วโมงทีเดียว เราดีใจมากที่ได้สงเคราะห์ท่าน 
สมเจตนารมณ์ของเรา แต่เมื่อถึงกาลเวลาเข้าแล้ว คนเรามันมักมีอันเป็นไป กล่าวคือ ท่านมาเกิดอาพาธ 
ลูกหลานเขามองเห็นความลำบากเมื่อเจ็บมากในเวลาคํ่าคืน เพราะอยู่สองคนพ่อลูกด้วยกันเท่านั้น 
ไม่ทราบว่าจะวิ่งไปพึ่งใคร เขาจึงได้พากันมารับเอาลงไปรักษาที่บ้าน แต่ท่านก็ไม่ยอมกลับไปอยู่ที่วัด 
เดิม ให้เขาเอาไปไว้ที่ห้างนาของท่านที่กลางทุ่ง เราได้ตามไปให้สติบ่อยๆ 

ในปีนั้น มีสิ่งที่น่ามหัศจรรย์อยู่อย่างหนึ่งสำหรับโยมพ่อของเรา กล่าวคือ ข้ากล้าในนาของชาว 
บ้านทั้งหมดแถบนั้นไม , ดีเลย ทั้งๆ ที่ฟ้าฝนก็พอปานกลาง ต้นข้าวแดงไปหมด มีข้าวที่เขียวงามผิดหู 
ผิดตาของคนทั้งหลายเฉพาะที่ทุ่งนาที่ท่านอยู่เท่านั้น จนชาวบ้านเขาพูดกันว่า คุณพ่อปะขาวคงจะ 
ไม่รอดปีนั้ แล้วก็เป็นความจริงอย่างที่เขาพูด วันนั้นเราได้ไปให้สติและอุบายต่างๆ จนเป็นที่พอใจของ 
ท่าน ท่านก็ยังแข็งแรงดี จวนคํ่าเรา'จึงกลับที่อยู่ถํ้าพระนาผักหอก กลางคืนวันนั้นเองท่านได้ถึงแก , กรรม 
ด้วยอาการมีสดึสงบอารมณ์อยู่ตลอดหมดลมหายใจ รุ่งเช้าเขาได้ไปตามเรามา แล้วก็ทำการฌาปนกิจศพ 
ของท่านให้เสร็จเรียบร้อยในวันนั้นเอง ถึงแก่กรรมเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๑ อายุได้ ๗๗ ปี 
บวชชีปะขาวอยู่๑๑ปี 

ก่อนโยมพ่อของเราจะ ไป อยู่ด้วย เราอยู่คนเดียว หลังจากโยมพ่อของเราถึงแก , กรรมแล้วเราก็อยู่ 
คนเดียวอีก นับ ว่าหาได้ยากที่จะได้วิเวกอย่างนี้ เรา ได้ กำหนดในใจของเราไว้ว่า ชีวิตและเลือดเนื้อ 
ตลอดถึงข้อวัตรที่เราจะทำอยู่ทั้งหมด เราขอมอบบูชาพระรัตนตรัยเหมือนกับบุคคลเด็ดดอกไม้บูชาพระ 
ฉะนั้นแล้วเราก็รีบเร่งปรารภความเพียรอย่างแรงกล้า ตั้งสติกำหนดจิตมิให้คิดนึกส่งออกไปภายนอก ให้ 





อยูไนความสงบเฉพาะภายในอย่างเดียว ตลอดวันยังคํ่าคืนยังรุ่ง ก่อนจะนอนตั้งสติไว้อย่างไรตื่นมาก็ให้ 
ได้อย่างนั้น แม้บางครั้งนอนหลับอยู่ก็รู้สึกว่าตัวเองนอนหลับแต่ลุกขึ้นไม , ได้ พยายามให้กายเคลื่อนไหว 
แล้วจึงจะรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาโดยความเข้าใจในตนเองว่า จิตที่ไม , คิดนึกส่งส่ายออกไปภายนอก สงบนิ่งอยู่ 
ณ ที่เดียว นั่นแลคือความหมดจดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ ปัญญาก็เอามาใช้ชำระใจที่ล่งส่ายแล้วเข้ามาหา 
ความสงบนั่นเอง ฉะนั้นจึงไม , พยายามที่จะใช้ปัญญาพิจารณา ธาตุ ขันธ์ อายตนะ เป็นต้น หาได้รู้ไม่ 
ว่า กายกับจิตมันยังเกี่ยวเนื่องกันอยู่ เมื่อวัตถุหรืออารมณ์กันใดมากระทบส่วนใดส่วนหนึ่งเข้าแล้ว มัน 
จะต้องกระเทือนถึงกัน ทำให้ใจที่สงบอยู่แล้วนั้น หวั่นไหวไปตามกิเลสได้ 

เราทำความเพียรเดินจงกรมจนเท้าทะลุเลือดออกแล้วก็เป็นไข้ตลอดพรรษา แต่เราก็หาได้ 
ท้อถอยในการปรารภความเพียรไม่ เราเคยได้อ่านเรื่องของพระเถระบางองค์ในสมัยก่อนเดินจงกรมจน 
เท้าแตก เราไม่ค่อยจะเชื่อ คำว่า แตก คงหมายเอาไปกระทบของแข็งอะไรเข้าแล้วก็แตก ก็เดินจงกรม 
สำรวมในทางเรียบๆ จะไปกระทบอะไร ความจริงศัพท์บาลีคำว่า แตก เกิดจาก กรรม ฤดู นาดีกำเริบ 
การกระทบสิ่งภายนอก แลเกิดจากทำความเพียร ก็พึ่งมาเข้าใจเอานี่เองว่า ความเพียรที่จิตมีคำลังกล้า 
ไม่มีปัญญา แตนเราอยู่คนเดียวไม่มีกัลยาณมิตร กล้าแต่ความเพียรชิตไม , กล้าปัญญาไม่ค่อยดี จึงทำให้ 
เป็นไข้ 

ออกพรรษาแล้ว เราจึงได้ย้อนกลับไปหาพี่ชายของเราและพระอาจารย์เสาร์ที่นครพนม เพราะ 
เราห่างจากหมู , เพื่อนและครูบาอาจารย์มาสองปีแล้ว ตั้งแต่ท่านอาจารย์เสาร์และท่านอาจารย์มั่น พร้อม 
ทั้งหมู่คณะจากท่าปอไปในแถบนี้ยังเหลือพระคณะนี้เฉพาะเราองค์เดียว 

.ริ.!—IX 

๑๔.® เรองของหลวงตามน 

ขณะนั้นหลวงตามั่นบ้านค้อ ได้มาจำพรรษาบ้านนาสีดาอันเป็นบ้านเกิดของเรา แกเที่ยวคุยและ 
อาละวาดพระที่มีความรู้น้อยกว่าว่า แกเป็นผู้เก่งทางศาสนา สามารถโต้ตอบให้ใครต่อใครให้ปราชัยได้ 
แม้พระกัมมัฏฐานทั้งหลายอยู่ไม , ได้หนีไปหมดเพราะกลัวเรา ยังเหลือแต่คุณเทสค์องค์เดียว นี่อยู่ไม่กี่วัน 
ก็จะไปแล้ว เขาได้ยินแล้วเบื่อไม , อยากพูด ถึงพูดแกก็ว่าถูกแต่แกคนเดียว โต้กันไปเป็นเรื่องเป็นราว 

พอดีพรรษานั้นเกิดอธิกรณ์กับพระบ้านกลางใหญ่ เขาแอบไปนิมนต์เราให้ลงมาจากถํ้าพระเพื่อ 
มาชำระอธิกรณ์ พอเราลงมาแกกลับให้ล้มเลิกอธิกรณ์นั้นเสีย แกชวนทำอย่างนี้อยู่รํ่าไปจนเป็นเหตุให้ 
พระแถวนั้นเอือมระอาไปหมด นี่จะเป็นเพราะบ้ายอดังคนปักษ์ใต้พูดก็ได้ เพราะเขาขี้เกียจพูด พูดไปก็ 
ไร้สาระประโยชน์ 

พอดีวันนั้นเป็นวันปวารณา เขาทำบุญตามประเพณี เขาไปนิมนต์แกมาร่วมเทศน์ด้วย และเขา 
ได้นิมนต์เราลงมาร่วมด้วยเหมือนกัน แต่เขาไม , ได้บอกให้แกรู้ พอดีเราเดินผ่านบ้านมาไม , เห็นมีคน 
เขาไปรอคอยเราอยู่ที่วัดหมดแล้ว ซึ่งผิดปกติจากทุกวัน ก็แต่ไหแต่ไรมาพอรู้ว่าเราจะเดินผ่านบ้านเขาจะ 
มารอลูเราเต็มไปหมดสองข้างทาง บางคนร้องเรียกจ้าละหวั่น จนเราไม , อยากเดินผ่านบ้านกลางใหญ่ 





พอแกเทศน์จบ เราเรียกประชุมสงฆ์ทั้งหมดแล้วปรารภเรื่องที่แกพูดว่า ไหว้พระเอาอะระหังขึ้น 
ก่อนนั้นผิด เราไม , ได้เป็นพระอรหันต์ไหว้พระอรหันต์ไม , ได้ ให้แกอ้างเหตุผลประกอบ แกบอกว่า ต้อง 
ว่า นะโมขึ้นก่อนซิแล้วว่า นะโม อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ เราชี้ให้แกเห็นว่า มันก็ไหว้อรหโต 
เหมือนกัน หลวงตาเป็นพระอรหันต์หรือ จึงไหว้อรหโต 

ถึงตอนนื แกชักจะโกรธอย่างแรงทีเดียวว่า ล้าไม่ได้เป็นพระอรหันต์แล้วไม่บวชอยู่อย่างนีดอก 
สึกออกไปนอนกับเปียดีกว่า และพูดหยาบคาย...หลายอย่าง ล้วนแต่คำไม่น่าฟิงทั้งนั้น จึงย้อนถาม 
ต่อไปว่า ที่เราเป็นพระอรหันต์ปีอะไรเป็นเครื่องวัด แกตอบว่า ดูดินเป็นเครื่องวัด เราบอกว่า ดินใครๆ 
ก็ดูได้ แม้แต่วัวควายมันกินหญ้าล้มดูดินอยู่ตลอดวันยังคํ่า มันเป็นอรหันต์หมดด้วยกันละซิ หลวงตานี 
อวดอุตริมนุสสธรรมแล้ว พอเราพูดเท่านี้แกตกใจหยุดชะงักพูดอะไรไม , ได้เลย เราได้พูดหลายเรื่อง 
เป็นต้นว่า แกพูดท้าทายหมู , เพื่อนและพระกัมมัฏฐานต่างๆ นานา เป็นจริงไหมขอให้พูดออกมา แกไม , 
พูดเลยเด็ดขาด 

เวลานั้นจวนคํ่าแล้ว พระเขาจะปวารณา แกเข้าไปในอุโบสถจะปวารณากะเขาห้าง แต่พระไม , 
ให้ปวารณาด้วย แกเลยกลับห้านนาสีดาคนเดียว วันนั้นคนทั้งบ้านแทบจะไม่มีคนอยู่เฝ็าบ้านเลย มารวม 
กัน ณ ที่วัดนั้นหมด กำนันตัวเอกซึ่งไม , เคยเข้าวัดเลยแต่ไหนแต่ไรมา ก็เข้าวัดตั้งแต่วันนั้นมาจนกระทั้ง 
วันตาย พอดีเย็นวันนั้นเราไม , ได้กลับถํ้าพระ แต่นอนวัดบ้านนาสึดา หลวงตามั่นได้กระหืดกระหอบมา 
หาเราแล้วพูดแทบไม , เป็นศัพท์เป็นแสงด้วยความน้อยใจ แล้วจะหนีไปในคืนนั้น ได้บอกว่าอับอาย 
ขายหน้าเขา อยู่ไม , ได้ เราได้ขอร้องให้อยู่ต่อไป รุ่งเช้าจึงไป ผมพูดตามเหตุผล ผมไม่มีความอิจฉา 
ริษยาอะไรดอก คืนนั้นแกนอนไม , หลับหมดคืน เช้ามืดแกก็ไปโน่นไปหาเจ้าคณะอำเภอเขาโน่น แกไป 
ขอลาสึก คืนเดียวเสียงกระฉ่อนดังไปหมด เจ้าคณะอำเภอเขาก็รู้เรื่องนี้ด้วย บอกว่าไม , ต้องลาก็ได้ 
สึกเลย แกมาบ้านค้อ ลาพระเป็นครูสอนนักธรรม พระเขาก็รู้อีกเหมือนกัน เขาบอกว่าไม , ต้องลาก็ได้ 
สึกเลย 

ผลสุดท้าย สึกแล้วเข้าห้องนอนเงียบอยู่บ้านภรรยาเก่า เป็นตั้งหลายวัน จึงค่อยมาให้คนเห็น 

หน้า 

เรื่องไร้สาระนำมาประกอบอัตตโนประวัติเพื่อให้สมบูรณ์ฉบับ ไม่นำมาหรือก็จะขาดเรื่องไม , 

สมบูรณ์ไป 

๑๔.๒ เรื่องของหลวงเตี่ยทองอินทร์ 

นำเรื่องไร้สาระมาเล่าสู่กันฟ้งแล้ว ทีนี้ 1 จะนำเอาเรื่องที่มีสาระมาเล่าสู่กันฟิง หลวงเตี่ยทองอินทร์ 
เดิมแกเป็นคนโคราช บ้านโคกจอหอ แกมาค้าขายอยู่ท่าบ่อ เป็นพ่อค้าใหญ่มีชื่อเสียงคนหนึ่งในแถบนี้ 
แกเป็นคนมีศรัทธาทั้งผัวทั้งเมีย คนท่าบ่อรู้การรักษาศีลก็เพราะแก แกถวายสวนทำเป็นวัดชื่อวัดอัมพวัน 
เอาชื่อของสองผัวเมียใส่ด้วย เพราะผัวชื่ออินทร์ เมียชื่ออํ่า แล้วแกก็บวชทั้งสองผัวเมียอยู่มาได้ ๔ - ๕ 
พรรษา แกเป็นโรคฟกบวมไปไหนไม , ได้ นอนอยู่กับที่ ถึงปีมาลูกๆ เขาจะต้องทำบุญบังสุกุลเป็นให้แก 



๒๖ 


เราเลยถูกนิมนต์ไปทำบุญด้วย ทั้งที่เราไม่เคยเห็นหน้ามาแต่ก่อนเลย เราได้ ๕ พรรษา แกได้ ๗ 
พรรษา แก่กว่าเรา ๒ พรรษา แกบอกว่า เวลานี้ผมเหมือนคนตายแล้วครับ เราบอกว่า คนตายแล้ว 
มันดีซิ แกบอกว่า ผมไม่ห่วงอะไรทั้งหมด จิตจดจ่อแต่มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ เท่านั้นแหละ เรา 
บอกว่า ล้ายังปรารถนาอยู่ก็เรียกว่ายังไม , ตาย คนตายแล้วไม่ปรารถนาอะไรเลย ตอนนี้แกชักจะอึ้งแล้ว 
แกซักว่า ไม่ให้ปรารถนาจะให้ผมทำอย่างไร เราบอกว่า ให้ภาวนาพุทโธๆ เป็นอารมณ์อย่างเดียว 

ตอนนี้เรามองดูข้างล่างมีพระมาอยู่เต็มไปหมด เราจึงรีบทำพิธีเสร็จแล้วก็ลงไป ให้พระวัดอื่น 
มาทำพิธีต่อ (ตามปกติแล้ว เมื่อแกดีๆ อยู่ขยันไหว้พระสวดมนต์มาก ๗ วันจึงจะรอบของเก่า เวลาพระ 
อาจารย์ผู้ใหญ่มา เช่น อาจารย์มื่น อาจารย์เสาร์ เป็นต้น แกเข้าไปหาและออกมาบอกลูกและเมียว่า ทำ 
บุญทำทาน ตักบาตรเท่านั้นก็พอแล้ว ไม่ต้องอะไรหนักหนา แต่ลูกสาวปฏิบัติได้ดีมาก) 

พอรุ่งเช้ามีคนมาบอกว่า นิมนต์ไป หาหลวงเตี่ยด้วย แกมีเรื่องจะเล่าให้ปง เราบอกว่า ฉัน เช้า 
แล้วจะไปให้รอประเดี๋ยว พอเราไปถึงแกรีบเล่าเรื่องมหัศจรรย์ให้พิงว่า อาจารย์ คืนนี้ผมแปลก ไก่ซึ่ง 
แต่ก่อนมันขันเสียงว่า เอ้กอี๊เอ้ก-เอ้ก แต่เมื่อคืนนีไม่ยักเป็นอย่างนั้น มันบอกว่า จิตเจ้าเป็นเอกๆ ดังนี 
(เมื่อจิตเป็นเอกคตารมณ์แล้ว เสียงมันจะปรากฏเป็นอย่างนั้น) 

อาจารย์-ตุ๊กแก เมื่อก่อนมันร้องว่า ตุ๊กแกๆ คืนนี้มันบอกว่า ตัว/ชิ 'าแก่'แล้วๆ (เป็นธรรมเทศนา 
เสียงอะไรซึ่งมีอาการคล้ายกันเป็นเครื่องสอนและจะสอนทันที) เราได้บอกแกว่า ถูกแล้ว ให้ตั้งใจ 
ภาวนาเข้า ทำให้ใจแน่วแน่ ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน อย่าให้เผลอได้ ไหนๆ เราก็ตั้งต่อความตาย 
แล้ว 

วันหลังมีคนมาบอกว่า ขอให้อาจารย์รีบไปเร็ว หลวงเตี่ยจะสึกแล้ว เราตกใจ เรื่องอะไรทำไม 
จะสึกเสียแล้ว ภาวนาพึ่งเป็น เราบอกว่า เดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งสึก ฉันข้าวเสร็จแล้วจะไป พอเราไปกุฏิแกมี 
ลูกกรงกั้นสองชั้น เราเปิดชั้นนอกเข้าไป แล้วให้เด็กเฝ็าแกอยู่นั้น เปิดอีกชั้นหนึ่ง แกได้ยินเสียงของเรา 
เท่านั้นแหละ ความสงสัยหายหมดเหมือนปลิดทิ้ง แล้วเล่าให้พิงว่า ผมได้เก่าเรื่องต่างๆ ที่ผมภาวนาเป็น 
ให้ถูกสาวปงดังผมได้เก่าถวายอาจารย์นั้น พอเก่าไปเกิดวิตกขึ้นมาว่าตายจริง ถูนี่เป็นปาราชิก ข้อที่ว่า 
อวดอุตริมนุสสธรรมให้คนปงแล้ว เกิดความร้อนใจแล้วจะสึกให้ได้ พอดีได้ยินเสียงอาจารย์มา ความ 
เดือดร้อนอันนั้นเลยทายวาบไป ผมไม่สึกแล้วคราวปี เราได้บอกว่า ไม'เป็นการอวดอุตริมนุสสธรรม 
ดอก เราไม่ได้หวังลาภหวังยศแลความสรรเสริญ เราพูดเพื่อศึกบาธรรมกันต่างหาก ไม่เป็นอาบัติ 

หลังจากนั้น เราเป็นห่วงคิดถึงครูบาอาจารย์เพราะเราหนีจากอาจารย์มาได้ ๒ ปี จึงได้ลาท่าน 
ไปนครพนมเพื่อเยี่ยมอาจารย์เสาร์ 

๑๔.๓ อยู่ด้วยท่านอาจารย์เสาร์ 

ท่านอาจารย์เสาร์ปกติท่านไม่ค่อยเทศนา ถึงจะเทศน์ก็เป็นธรรมสามัจฉา ปีนั้เราไปอยู่ด้วยก็เป็น 
กำลังของท่านองค์หนึ่ง คือเติมมีท่านอาจารย์ทุมอยู่แล้ว เราไปอยู่ด้วยอีกรูปหนึ่ง จึงเป็นสองรูปด้วยกัน 
และเราก็ได้ช่วยท่านอบรมญาติโยมอีกแรงหนึ่ง ปีนั้เราได้ขออาราธนาให้ท่านส่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก 



๒๗ 


ทีแรกท่านก็ไม , อยากถ่าย พอเราอ้อนวอนอ้างถึงเหตุผลความจำเป็น เพื่อให้บรรดาศิษยานุศิษย์และ 
ลูกหลานยุคต่อไปได้มีโอกาสกราบไหว้เคารพบูชาท่านถึงได้ยอม แต่กระนั้นเรายังเกรงท่านจะเปลี่ยนใจ 
ต้องรีบให้ข้ามไปตามช่างภาพมาจากส่งลาวมาถ่ายให้ เราดีใจมาก ถ่ายภาพท่านได้แล้วได้แจก 
ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ และท่านพระครูสีลสัมปัน (ภายหลังได้เลื่อนเป็นเจ้าคุณธรรมสารมุนี) รูปท่าน 
อาจารย์เสาร์ที่เราจัดการถ่ายครั้งนี้ ดูเหมือนจะเป็นรูปของท่านครั้งเดียวที่มีโอกาสถ่ายไว้ได้ แม้ท่าน 
อาจารย์มั่นก็เช่นเดียวกัน การถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเป็นเรื่องที่ท่านปฏิเสธเสมอ เราอาราธนาอ้อนวอน 
บ่อยๆ ท่านก็ว่า ซื้อขนมให้หมากินดีกว่า แต่เมื่อเราอ้อนวอนชี้แจงเหตุผลหนักเข้า สุดท้ายท่านก็ใจอ่อน 
ท่าให้เป็นบุญของคนรุ่นหลังๆ ได้มีโอกาสมีรูปของท่านไว้กราบไหว้สักการะ ออกพรรษาแล้วท่านพระ 
อาจารย์เสาร์ได้เที่ยวไปฟากโขงส่งโน้น ไปพักอยู่ถํ่าสัมปอย ซึ่งถํ้านี้เมื่อท่านออกวิเวกครั้งแรก ท่านได้ 
มาอยู่กับท่านอาจารย์มั่น เป็นลี้าใหญ่ มีหลาย 1 ซอกหลายถํ้าติดกัน มีตู้พระไตรปิฎกอยู่ในนั้นด้วย แต่ 
ไม่มีหนังสือ เราได้ตามท่านไป แต่ท่านไม , ได้อยู่เสียแล้ว ท่านเข้าไปในถํ้าเสือ ซึ่งเดินไปอีกไกลจึงจะ 
ถึง ทางเข้าไปเป็นเขาวงกต มีภูเขาสลับซับซ้อนกันเป็นคู่ๆ ถาที่ท่านอยู่มีเสือมาออกลูกทางใต้ถา เขาจึง 
เรียกถํ้าเสือ ทางบนขึ้นไปสูงราวเสันหนึ่ง เป็นลี้ายาวไปทะลุฟากโน้น ชาวม้านเขาบอกว่าจุดไต้ไปหมด 
๕ เล่ม จึงทะลุออกฟากโน้น ท่านอยู่ปากถํ้านี้ มีพระเณร ๒- ๓ รูป ไปด้วย มีตาแก , คนหนึ่งตามไป 
ปฏิบัติท่าน ตาแก , คนนี้แกสุม 1 ไฟนอนอยู่ปากถํ้า กลางคืนวันหนึ่งได้ยินเสียงดังฮือๆ แกลุกขึ้นมาก็ไม , 
เห็นมีอะไร แกสงสัยรุ่งเช้าเดินไปดูที่ตรงได้ยินเสียงนั้น ปรากฏว่า เห็นรอยเสือมายืนอยู่ตรงนั้น เข้าใจ 
ว่ามันจะเข้าไปในลี้า พอเห็นคนนอนอยู่มันเลยกลับ 

ลี้านั้ราบเกลี้ยงสองข้างเป็นเหมือนหิ้งตู้รถไฟ มีนั้าย้อยอยู่ข้างใน พระไปตักเอานั้าที่นั้นมาฉัน 
ไม , ต้องกรอง สะอาด ไม , มีตัวสัตว์ พระพาเราไป จุดเทียนไขหมดราวครึ่งเล่ม สบายมากไม , มีอึดอัดใจ 
ห่างไกลจากหมู่ม้านราวหนึ่งกิโลเมตร เราอยู่ด้วยท่านสองคืนแล้วเดินทางกลับ เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 
สอง เราได้ข่าวว่าพวกคอมมิวนิสต์ขนครัวไปซุกอยู่ในนั้น อเมริการู้เข้าเอาลูกระเบิดไปทิ้งใส่ลี้า 
ลูกระเบิดถล่มปากถํ้าเป็นเหตุให้พวกคอมมิวนิสต์ตายอยู่ ณ ที่นั้นเป็นอันมาก ไม่มีใครไปรื้อออก 
น่าสลดสังเวช ชีวิตของคนเรานี้หาค่าไม , ได้เสียเลย 


๑๕. พรรษา ๗ จำพรรษาบ้านนาทราย (พ.ศ. ๒๔๗๒) 

จวนเข้าพรรษาท่านอาจารย์เสาร์ได้ให้เราไปจำพรรษาที่ม้านนาทราย พระอาจารย์ภูมไปจำที่ 
ม้านนาขึ้ริ้นเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยม พรรษานี้สุขภาพของเราไม่ดีเลย แต่เราก็ไม่ท้อถอยในการท่า 
ความเพียรภาวนากัมมัฏฐาน จนถึงขนาดพลีชีพเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเอาเลย มันให้คำนึงถึงอนาคตภัย 
ทั้งส่วนตัวและพุทธศาสนาว่า บรรพชาเพศของ(ราจะอยู่ตลอด ไปได้หรือ ไม่หนอ บางทีบ้านเมืองเกิด 
จลาจลประเทศชาติถูกข้าศึกรุกราน เราอาจถูกเกฌฑ์ไปเป็นทหาร หรือมิฉะนั้นชาติบ้านเมืองตก ไปเป็น 
ขี้ข้าของชาติอื่น เราจะบวชอยู่ได้อย่างไร ถึงแม้จะอยู่ไปก็ไม่สะดวกแก่การปฏิบัติธรรมวินัย เมื่อเป็น 



๒๘ 


เช่นนั้นเราจะทำอย่างไร อนึ่งเวลานี้ครูบาอาจารย์ของเราก็ยังปีหลายท่านหลายรูปอยู่ เมื่อท่านเหล่านั้น 
แก่เฒ่าชราร่วงโรยไปหมดแล้ว ใครหนอจะเป็นผู้นำหมู่นำคณะในทางปฏิบัติศีลธรรมเล่า แสงแห่ง 
พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ปี,แต่จะหรืลงทุกที เมื่อคิดไปๆ ก็ทำให้ใจเศร้าสลดสังเวชทังตัวเอง 
แลพุทธศาสนาคล้ายๆ กับว่ากาลนั้นจะมาถึงเข้าในวันสองวันข้างหน้า ทำ ให้ใจว้าเหว่ยิ่งขึ้นทุกที พอมา 
ถึงจุดนี้ เราหวนระลึกย้อนกลับเข้ามาหาตัวว่า ขณะนี้สถานการณ์บ้านเมืองยังปกติดีอยู่ ครูบาอาจารย์ 
ผู้นำก็ยังมีอยู่พร้อม และเราก็ได้อบรมมาพอสมควรแล้ว เมื่อมีโอกาสเช่นนี้ เราจะต้องรีบเร่งทำความ 
เพียรภาวนา จนให้เข้าใจในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจนพึ่งตนเองได้ หากปึะมีอุปสรรคอะไรเกิด 
ขึ้นข้างหน้า ไม่ว่าปึะเปีนส่วนคัวหรือพุทธศาสนา เราก็จะได็ไม่เสียที 

พอได้อุบายอันนี้ขึ้นมามันทำให้ใจกล้าปรารภความเพียรอย่างเด็ดเดี่ยว ทั้งๆ ที่ในพรรษานั้นเรา 
นั่งไม , ได้ ต้องใช้อิริยาบทเดินเป็นส่วนใหญ่ ออกพรรษาแล้วได้ทราบข่าวว่าคณะท่านอาจารย์สิงห์และ 
พระมหาป่นกลับจากอุบลไปถึงขอนแก่นแล้ว เราจึงได้ลาท่านอาจารย์เสาร์แล้วออกเดินทางไปเพื่อ 
นมัสการท่านทั้งสอง พอดีในปีนั้นทางราชการได้ประกาศไม , ให้ประชาชนนับถือภูดึผีปีศาจ ให้พากัน 
ปฏิญาณตนถึงพระรัตนตรัย ทางจังหวัดจึงได้ระดมคณะของท่านอาจารย์สิงห์ให้ช่วยปราบผี เมื่อเราไป 
ถึงก็เลยชวนเข้าขบวนกับท่านบ้าง 

๑๖. พรรษา ๘ จำพรรษาที่บ้านพระครือกับพระมหาปีน (พ.ศ. ๒๔๗๓) 

เราได้พาชาวบ้านย้ายวัดจากริมห้วยบ้านพระครือ ไปตั้งตอนกลางทุ่งริมหนองบ้านแอวมอง 
ภายหลังท่านอาจารย์มหาชื่นจึงได้มาร่วมจำพรรษาด้วย ในพรรษานี้พระผู้ใหญ่มี พระอาจารย์ภูมี 
อาจารย์กงมา แลเรา โดยพระอาจารย์มหาชื่นเป็นหัวหน้า ตลอดพรรษาเราได้รับภาระแบ่งเบาเทศนา 
และรับแขก ช่วยท่านเป็นประจำทุกๆ วันพระ พระเณรและญาติโยมก็พากันตั้งใจปรารภความเพียรโดย 
เต็มความสามารถของตนๆ นับว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจมาก บางคนภาวนาเห็นนั่นเห็นนี่ต่างๆ นานา จน 
ลืมบ้านลืมลูกเมียด้วยการเพลินใจในการภาวนา ออกพรรษาแล้วเราพร้อมด้วยอาจารย์ภูมีและคณะได้ลา 
ท่านอาจารย์มหาชื่น ออกไปเที่ยววิเวกทางบ้านโจด หนองบัวบาน อำเภอกันทรริชัย (โคกพระ) ชังหวัด 
มหาสารคาม เขาได้นิมนต์ให้ไปพักที่หนองแวงข้างโรงเรียนนั้นเอง ได้เทศนาอบรมประชาชนอยู่ ณ ที่ 
นั้นพอสมควร แล้วญาติโยมทางบ้านโจด หนองบัวบาน ไปตามกลับมา ภายหลัง ณ ที่นั้นได้กลาย 
เป็นวัดถาวรไปแล้ว การกลับมาบ้านโจดหนองบัวบานครั้งหลังนี้ ได้ไปพักที่ป่าดง ข้างหนองตากแป้น 
คราวนี้มีผู้คนมาอบรมกัมมัฏฐานมากแลเป็นแม่ชีและชีปะขาวก็มาก ผู้ที่เข้ามาอบรมได้ผลเป็นที่อัศจรรย์ 
ใจอย่างยิ่ง ลูกหลานผิดด่าว่าร้ายกันอยู่ในบ้านโน้น ภาวนาอยู่ที่วัดก็รู้ได้ คนที่ภาวนาเป็นก็เป็นอย่างน่า 
อัศจรรย์ คนที่ภาวนาไม , เป็นเพียงแต่บวชกับเพื่อนไปก็มี วันหนึ่งพระภาวนาได้นิมิตรแม่ชีสาวมาขอจับ 
เท้าพระ เราได้เรียกแม่ชีมาเทศน์ ให้เห็นโทษในกามทั้งหลายว่าเปีนเหตุให้เกิดทุกข์ แล้ว ชี้ ลง ที่ รูปเปีน 
เหตุให้ติดหลายอย่าง ปึนเปีนเหตุ'ให้แม่ ชี คนนั้น รู้ ตัว แกได้พูดว่า รูได้อย่างไร 



1®ธี 


จวนเข้าพรรษา ท่านอาจารย์สิงห์ได้สั่งให้เราไปจำพรรษาที่อำเภอพล ให้อาจารย์ภูมีอยู่แทน 

ต่อไป 


๑๗. พรรษา ๙ จำพรรษาที่อำเภอพล (พ.ศ. ๒๔๗๔) 

พรรษานี้ท่านเกตพี่ชายของเราก็ได้ไปอยู่ด้วย เรื่องการอบรมญาติโยมก็เป็นไปตามปกติ ด้าน 
ความเพียรส่วนตัวและพระเณรที่อยู่ด้วยก็เป็นไปโดยสมํ่าเสมอ มีพิเศษอยู่ก็ที่โยมผู้หญิงคนหนึ่งแกเป็น 
หมอผี มีลูกน้องสิบกว่าคน แกเที่ยวรักษาคนป่วยเป็นอาชีพ เราได้แนะ นำ ให้แกทิ้ง ผี เสีย แล้วมาตั้งมั่น 
ในพระรัตนตรัย ถือผีเปีนมิจฉาทิฏฐิไม่เปีนบุญ ถือเอาคุณรัตนตรัยไว้เปีนสรณะ จึงเปีนบุญเปีนกุศล 
และได้ชื่อว่าเปีนอุบาสกอุบาสิกา เปีนสัมมาทิฏฐิในพุทธศาสนาด้วย แกบอกว่า ของ แก ก็ดี เวลาผีเข้า 
ทรงแล้ว นำไปเอาทรัพย์ในดินแลกระโดดเข้าไปในกอไผ่หนามไม่เกี่ยวเลย เราบอกแกว่า อันนั้นก็ดี 
ดอกสำหรับผู้เชื่อ แต่ ผีไม่เคย สอน ให้ผู้ ถือละ บาปบำเพ็ญบุญ และรักบาศีลเลย ปีแต่ จะ บอกให้เซ่นไหว้ 
ด้วยหัวหมูและเป็ดไก่เท่านั้น มันสอนให้เซ่นแล้วมันก็ไม่กิน แต่คนเป็นผู้ฆ่าสัตว์แล้วเซ่นผี เมื่อผีไม , กิน 
คนก็เอามากินเสียเอง ผีไม่ต้องรับบาป คนเป็นผู้รับบาปแล้วผี จะ มาช่วยอะไรเราได้ พระพุทธเจ้า 
นิพพานแล้วมิไต้ไป'เกิดเป็นผี นิพพานแล้วทิ้งคำสอนไว้สอนคนให้ละความชั่ว บำเพ็ญแต่ความดี ทิ้ง 
เพื่อประโยชน์ตนและเพื่อประโยชน์แก่คนอื่น แล้วพระสงฆ์นำคำสอนนั้นมาสอนพวกเรา ตามแนวที่ 
พระพุทธเจ้าสอนไว้ เราจึงไต้รู้จักบาปบุญคุณโทษมาจนตราบเท่าทุกวันนั้มิใช'คำสอนของผี 

แกตัดสินใจตกลงทิ้งผีมาปฏิญาณตนถึงพระรัตนตรัย ในคืนวันนั้นแกนำเอาคำสอนของเราไป 
ปฏิบัติตามได้ผลเป็นที่น่าอัศจรรย์ คือก่อนนอนไหว้พระสวดมนต์แล้วนั่งกัมมัฏฐาน ปรากฏว่าแกเห็น 
เด็กสองคน ผู้หญิงคนหนึ่ง ผู้ชายคนหนึ่ง มาโหนชิงช้าอยู่ที่ราวมือจับกระเดื่องตำข้าวที่ตีนบันไดบ้าน 
แกนั้นเอง ไม , พูดไม่ทำอะไรทิ้งนั้น การเห็นครั้งนี้คล้ายอับว่าเห็นด้วยตาเปล่า แต่ขณะนั้นแกยังหลับตา 
อยู่ แกเลยมั่นใจว่า เออนี้ ผีมันเข้ามาหาเราไม , ได้แล้วนี่ คุณพระรัตนตรัยนี้ดีจริง สามีของแกก็เป็นหมอ 
วิชาเหมือนอัน ถือเคร่งขนาดไม , ไหว้พระ ก่อนจะเข้าวัดต้องยกเท้าขึ้นไหว้ก่อน (ขอโทษ) เมื่อถือได้ 
เคร่งตามครูสอนจริงๆ เหนียวทดลองได้เลย ฟินแทงตีไม่เข้าไม , แตกจริง คืนวันนั้นแกนอนไม , หลับ พอ 
เคลิ้มๆ ทำให้สะดุ้งดื่นตกใจเหมือนอับมีอะไรมาทำให้กลัว ฉะนั้นรุ่งเช้ามาจึงถามภรรยาว่า เธอไปหา 
อาจารย์ได้ของดีอะไร เมื่อคืนนั้ฉันนอนไม , หลับทั้งคืน ภรรยาบอกว่าอาจารย์ให้ของดีฉันมา ฉันจะพา 
ไปหาอาจารย์ ในที่สุดก็ได้พาอันทิ้งผี มาปฏิญาณตนของถึงพระรัตนตรัยทั้งสองตายาย 

นี่เป็นเหตุการณ์ในพรรษานั้น 



๓0 


©ต่. (5)0 จำพรรษาที่โคราช (พ.ศ. ๒๔๗๕) 

จังหวัดนครราชสีมา พระกัมมัฏฐานคณะลูกศิษย์ของท่านอาจารย์มั่นไม , เคยไปกลํ้ากรายเลยแต่ 
ไหนแต่ไรมา เพราะเคยได้ยินมาว่า คนในจังหวัดนี้ใจอำมหิตเหี้ยมโหดมาก กลัวจะไม่ปลอดภัย 
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ สมัยดำรงสมณศักดิเป็น พระธรรมปาโมกข์ ได้นิมนต์ท่านอาจารย์สิงห์ พระ 
มหาป่นลงไป แล้ว พ.ต.ต. หลวงชาญนิคม ผู้กองเมืองสองเกิดศรัทธาเลื่อมใส ได้ถวายที่สร้างวัดป่าข้าง 
หัวรถไฟโคราช ท่านอาจารย์สิงห์จึงได้เรียกลูกศิษย์ที่อยู่ทางขอนแก่นลงไป เราพร้อมด้วยคณะได้ออก 
เดินทางไปพักที่สวนของหลวงชาญฯ พาหมู่จัดเสนาสนะชั่วคราวขึ้น ซึ่งเวลานั้นท่านอาจารย์สิงห์ไป 
กรุงเทพฯ ยังไม่กลับ พอท่านกลับมาถึงแล้ว เราได้ไปช่วยพระอาจารย์มหาป่น สร้างเสนาสนะในป่าช้า 
ที่ ๒ แล้วได้จำพรรษา ณ ที่นั้น (วัดศรัทธาราม) พรรษานั้นมีพระผู้ใหญ่ด้วยกันหลายองค์ คือเรา 
อาจารย์ปน อาจารย์ภูมี อาจารย์หลุย อาจารย์กงมา โดยมีท่านอาจารย์มหาข้นเป็นหัวหน้า พรรษานี้เรา 
และอาจารย์ปนได้รับภาระช่วยท่านอาจารย์มหาป่นรับแขกและเทศนาอบรมญาติโยมตลอดพรรษา 
ปีเดียวเกิดมีวัดป่าพระกัมมัฏฐานขึ้นสองวัดเป็นปฐมฤกษ์ของเมืองโคราช และเป็นปีประวัติศาสตร์ของ 
ประเทศไทย โดยการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นประชาธิปไตย 

ออกพรรษาแล้ว เราพร้อมด้วยคณะออกเที่ยววิเวกไปทางอำเภอกระโทก กิ่งแฉะ แล้วย้อนกลับ 
มาที่อำเภอกระโทกอีก ได้พานายอำเภอขุนอำนาจฯ สร้างที่พักสงฆ์ขึ้น ณ ดอนดีคลี แต่ยังไม่เรียบร้อย 
ดี มีเหตุจำเป็นต้องกลับมาจำพรรษาที่ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ในพรรษานั้นได้ทราบว่าท่าน 
อาจารย์สิงห์ให้อาจารย์ลีไปอยู่พรรษาแทนที่อำเภอกระโทก 
๑๘.๑ ความปริวิตกที่ไม่เป็นธรรม 

ในขณะที่เราได้พาหมู่เพื่อนจัดเสนาสนะอยู่ที่วัดป่าสาลวันนั้น อากาศมันร้อนเป็นน้าเลย เราไม่ 
ชอบอากาศร้อน แต่กัดฟ้นต่อลัทำความเพียรไม่ท้อถอย สติที่เราอบรมดีแล้วสงบอยู่ตลอดทั้งกลางวัน 
และกลางคืนนั้น บางครั้งก็รวมเข้าภวังค์แล้วก็หายไปเลยเป็นเวลานานนับชั่วโมงก็มี แล้วไม , ทำให้เกิด 
ปัญญาอะไรเลย 

เราพยายามแก้ด้วยตนเองแลให้ผู้อื่นช่วยแก้เป็นเวลานานก็ไม , เป็นผลสำเร็จ มาคราวนี้เราแก่ไต้ 
แล้วด้วยตนเอง นั่นคือ คอยจับจิตที่มันจะรวมเข้าเป็นภวังค์ ซึ่งมีอาการเผลอๆ สติ แล้วน้อมส่งไปยินดี 
ในความสงบ สุข จนเผลอสติ แล้วก็รวมเข้าสู่ภวังค์ เมื่อเราจับตรงที่มันกำลังเผลอๆ น้อมไปหาความสงบ 
สุข อันละเอียดนั่นแล้ว รีบตั้งสติให้แข็งแกร่งปรารภอารมณ์ที่หยาบๆ เพ่งพิจารณานอกๆ อย่าให้เข้าไปหา 
ความสงบ สุข ได้ก็ปึะหายทันที พูดง่ายๆ ว่า อย่าให้ชิตรวมไต้ ให้เพ่งพิจารณาอยู่เฉพาะกายนี้แห่งเดียว 
อาการอย่างนี้เราเป็นมาตั้งแต่ออกป่าครั้งแรก พึ่งมาแก้ตนเองได้ ล้าจะคิดรวมเวลาประมาณถึง ๑๐ กว่าปี 
เราหัดได้ถึงขนาดนั้นแล้วเมื่อมีอารมณ์มากระทบเข้าจิตของเราก็ย้งหวั่นไหวได้ ผู้ปฏิบัติบางคนแท้แต่ 
ความสงบสุขของชิตก็ยังไม่ทราบเสียเลย เมื่อมีอารมณ์กระทบเข้าแล้วจะเป็นอย่างไรกัน 



๓๑ 


เกิดความสงสัยในธรรมวินัยขึ้นมาว่า ความบริสุทธิมรรคผลนิพพาน อันสุดยอดในพุทธศาสนา 
นี้เห็นจะไม่ปีเสียแล้วกระมัง คงยังจะเหลือแต่ฌานสมาบัติอันเป็นโลกีย์เท่านั้นเอง แต่เราก็ปรารภความ 
เพียรไม่ท้อถอยทั้งๆ ที่อากาศร้อนแทบเป็นท้าตาย 

วันหนึ่งจิตรวมอย่างน่าประหลาดใจ คือรวมใหญ่เข้าสว่างอยู่คนเดียว แล้วมีความรู้ชัดเจนจน 
สว่างจ้าอยู่ ณ ที่เดียว จะพิจารณาอะไรๆ หรือมองดูในแง่ไหนในธรรมทั้งปวง ก็หมดความลังเลสงสัย 
ในธรรมวินัยนึ่ทั้งหมด คล้ายๆ กับว่าเรานี้ถึงที่สุดแห่งธรรมทั้งปวงแล้ว แด'เราก็มิได้สนใจในเรื่องนั้น มี 
แด'ตั้งใจไว้ว่า ไฉนหนอเราจะชำระใจของเราให้บริสุทธิ่หมดจด เราทำได้ขนาดนี้แล้วจะมีอะไรแลดำเนิน 
อย่างไรต่อไปอีก เมื่อมีโอกาสจึงเข้าไปศึกษา กับ ท่านอาจารย์สิงห์ ท่านแนะให้เราพิจารณาอสุภะเข้าให้ 
มาก เพ่งให้จนเป็นของเน่าเธื่เอย แล้วสลายเป็นธาตุสี่ในที่สุด เราได้สอดขึ้นโดยความสงสัยว่า ก็เมื่อจิต 
มันวางรูปยังเหลือแต่นาม แล้วจะกลับมายึดเอารูปอีก มันจะไม่เป็นของหยาบไปหรือ แหม ตอนนี้ท่าน 
ทำเสียงดังมาก หาว่าเราอวดมรรคอวดผลเอาเสียเลย ความจริงนับตั้งแต่ออกปฏิบัติมา เราไม่มีความ 
ชำนาญในการพิจารณาอสุภะจริงๆ อะไรๆ ก็กำหนดเอาที่จิตเลยโดยเข้าใจเอาเองว่ากิเลสเกิดที่จิต 
เมื่อจิตไม่ส่งส่ายวุ่นวายสงบดีแล้ว สิ่งอื่นใดๆ มันก็บริสุทธิ ๙ ไปหมด เมื่อเราสอดแทรกขึ้นด้วยความ 
สงสัยเท่านั้น เป็นเหตุให้ท่านขึ้นเสียงดังตามอุดมคตินิสัยของท่านอย่างนั้นแล้วจะทำอย่างไร เราก็นิ่งนึก 
ขยิ่มอยู่ในใจแต่ผู้เดียว โดยคิดว่า มติของท่านทำไมไม่ตรงตามความคิดเห็นของเราเสียนี่กระไร เรื่องนี้ 
อย่างไรเสีย นอกจากท่านอาจารย์มื่นแล้วเราคงไม'ฝ็ที่พึ่งแท่ 

สักพักใหญ่เสียงของท่านเบาลงแล้วหันมาถามเราว่า ยังไง 

เราก็ยังยืนกรานว่า ยังไม่เห็นด้วย ที่ว่ากระผมมาอวดมรรคอวดผลนั้น ขออย่าได้สงสัยเลยครับ 
กระผมเคารพนับลือครูบาอาจารย์ด้วยความบริสุทธใจจริงๆ ที่มาเป็ดเผยความเห็นและความจริงใจใน 
ครั้งนี้ก็เพราะหมดหนทางจริงๆ ว่า อาการของจิตอย่างนี้พึ่งได้ประสบเป็นครั้งแรก ก็ไม่ทราบว่าถูกหรือ 
ผิด แล้วจะแก้ไขหรือดำเนินการอย่างไรต่อไปอีก กระผมไม่ลือโกรธครูบาอาจารย์ หากท่านยังปีอุบาย 
อะไรอีกที่จะแก้ไขความข้องใจของกระผมได้ กรุฌาโปรดได้เมตตาให้เต็มที่เลยครับ แล้วท่านปลอบใจ 
ว่า ค่อยทำค่อยไปนั่นแหละหากมันจะเป็นไป แหม วันนั้นใจเลยหมดที่พึ่งเอาเสียจริงๆ ไม , มีความเยื่อใย 
อาลัยในหมู , คณะเสียเลย ตามปกติท่านอาจารย์ไม , อยากให้หมู , คณะแตกแยกกัน อยากให้ช่วยกันเผยแพร่ 
พระศาสนาในจังหวัดนี้ แต่เราอยากปลีกตัวหาวิเวกมานานแล้ว ตั้งแต่ได้พบเพื่อนเมื่ออยู่ขอนแก่นโน้น 
เพราะรู้ตัวดีว่าความเพียรและอุบายของเรายังอ่อน พยายามจะปลีกตัวอยู่เรื่อยมา โดยมิให้ครูบาอาจารย์ 
และหมู , เพื่อนสงสัยว่าเราไม่ชอบหมู , แต่ก็ไม่สำเร็จสักที คราวนี้ออกพรรษาแล้วจึงได้มีโอกาส 


๑๙. พรรษา ๑๑ จำพรรษาที่วัดอรัญวาสี ท่าบ่อ หนองคาย (พ.ศ. ๒๔๗๖) 

ในพรรษานี้ เราเตรียมพร้อมที่จะไปตามท่านอาจารย์มั่นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดพรรษาเรา 
ปรารภความเพียรและอุบายแนวเดิมที่ใช้อยู่วัดป่าสาลวัน โคราช แล้วก็ยึดเหนี่ยวเอาท่านอาจารย์มั่นมา 



๓๒ 


เป็นเครื่องเร่งเร้าทำความเพียร แต่จิตก็ไม , ละเอียดเหมือนเดิม เมื่ออกพรรษาจึงปรารภกับท่านอ่อนสี* 
(พระครูสีลขันธ์สังวร) ว่า ผมจะไปตามท่านอาจารย์มั่นที่จังหวัดเชียงใหม่ ท่านจะไปด้วยผมไหม 
ถ้าจะไปด้วยผมขอกติกาไว้ก่อนว่า 

(๑) การไปอย่าได้ปนถึงความทุกข์ยากลำบากต่างๆ เป็นด้นว่า การเดินทาง อาหาร ที่อยู่อาศัย 
แม้ที่สุดถ้าอาพาธ เราสงเคราะห์กันจนสุดความสามารถแล้วตายเป็นตายกัน 

(๒) เมื่อคิดถึงม้าน หรือหมู่คณะ มีบิดามารดา เป็นต้น จะไม่ยอมนำส่ง 
(๓) ต้องเป็นผู้ยอมสละตายในที่ทุกสถาน ไม่ว่าจะเพราะกรณีใด 

ถ้าท่านตัดสินตกลงปลงใจจะทำตามกติกาทั้ง ๓ ข้อนีได้จึงไป ถ้ายังไม่สามารถทำตามได้ก็อย่า 
ไปเลยท่านจะเสียใจภายหลัง และก็จะเป็นเรื่องทำให้ผมเป็นทุกข์อีกด้วย 

ท่านบอกว่า ผมชอบใจผมขอไปด้วย ยังมีโยมอีกคนหนึ่งบวชเป็นชีปะขาวขอร่วมเดินทางไป 

กับเรา 

พวกเราลงเรือยนต์จากนครเวียงจันทน์ ทวนกระแสนั้าขึ้นไปนครหลวงพระบาง พักแรมคืน 
ตามบ้านบ้าง กลางหาดทรายบ้าง สามคืนสี่วันจึงถึงนครหลวงพระบาง ตามระยะทางสองข้างริมแม่นํ้า 
โขง เราชมวิวธรรมชาติ อากาศเยือกเย็นท่าให้ใจเราวิเวกวังเวงมีความสุขมาก ประกอบกับคนโดยสาร 
น้อย เขาพากันนอนหลับหมด ยังคงเหลือแต่กัปตันกับลูกเรือไม่กี่คน ภาพทิวทัศน์อันปราศจากหมู่บ้าน 
มีแต่ป่าดงพงไพรและชะโงกหินที่ยืนออกมาคลุมแม่นํ้า ทั้งบางทีมีสัตว์ เช่น ลิง ค่าง กระโดดโลดโผน 
ไล่เย้าหยอกกันสนุกตามประสาสัตว์ พอเรือเข้าไปใกล้ต่างก็ชับกลุ่มชุมนุมกันมองดูพวกเรา ภาพอันนั้น 
ทุกวันนี้เราเข้าใจว่าจะหาลูได้ยาก เราอนุสรณ์ถึงภาพอันนั้นแล้วทุกวันนี้ก็ยังวิเวกใจอยู่เลย พวกเราถึง 
นครหลวงพระบางแล้ว ได้ขอเข้าพักที่วัดใหม่ใกล้กับพระราชวังพระเจ้ามหาชีวิต ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน 
พระบาง อันเป็นมิ่งขวัญของชาวนครหลวงพระบาง พอดีเป็นวันที่อัครมเหสีท่านฉลองแท่นพระบาง 
อีกด้วย นับว่าเป็นโชคดีของพวกเราที่จะได้ชมประเพณีการท่าบุญของชาวหลวงพระบาง แต่เราจะไม , 
ขอกล่าวในที่นี้ หลังจากฉลองแท่นพระบางเสร็จแล้ว เราขอลาท่านสมภารไปพักวัดหนองสระแก้ว 
ซึ่งอยู่บนภูเขาคนละฟากส่งแม่นี้าโขงตรงกันข้ามกับนครหลวงพระบาง เพื่อรอเรือที่จะขึ้นไปอำเภอ 
เชียงแสน ชังหวัดเชียงราย พวกเรารออยู่ ๔ คืน จึงได้ลงเรือขึ้นไปอำเภอเชียงแสน ระยะทางก็สี่ศึน 
เท่ากันกับลงมานครเวียงจันทน์ พวกเราพักอู , ที่อำเภอเชียงแสน ๔- ๕ คืน จึงได้เดินทางไปเชียงราย 
ลำปาง แล้วได้อยู่ที่สวนของแขกที่พระบาทตากผ้า ปากทางจะเข้าเขา เวลานั้นปะขาวที่ไปด้วยป่วยไม่มี 
ไข้แต่เมื่อยอ่อนเพลีย นั้าปัสสาวะข้นแดงคล้ายกับนั้าล้างเนื้อ พวกเราไกลหมอ ใช้ยาพระพุทธเจ้ารักษา 
กันเอง กล่าวคือให้เธอฉันนั้ามูตรของตนเอง ทั้งๆ ที่มีสีแดงร่าๆ นั้น พอถ่ายออกมาอุ่นๆ ก็ดื่มเข้าไปเลย 
แหมวิเศษจริงๆ ดื่มอยู่ไม , ถึง ๑๐ วัน หายเป็นปกติเลย หลังจากนั้นพวกเราออกเดินทางด้วยเท้าเปล่าได้ 


พระครูศีลขันธ์สังวร (อ่อนสี สุเมโธ) 



๓๓ 


ระยะทางราว ๓๕ กิโลเมตร ต่อจากนั้นขึ้นรถบ้างเดินบ้างถึงลำพูน เชียงใหม่ เมื่อเข้าไปที่วัดเจดีย์ 
หลวง สืบถามดูเรื่องราวของท่านอาจารย์มื่นก็ไม่ค่อยได้ความ มิหนำซํ้าพระบางองค์ก็ยังพูดเป็นอาการดู 
ถูกเหยียดหยามท่านเสียด้วยซํ้าไป 

๑๙.® ชีวิตผจญภัยในสมณเพศ 

เราขออภัยท่านผู้อ่านทั้งหลายสักเล็กน้อย ในการที่จะเล่าเรื่องชีวิตผจญภัยในสมณเพศนี้ ลูจะ 
หาสาระอันใดมิได้ และเมื่อกล่าวไปก็เป็นที่อับอายขายขี้หน้าตนเอง หากจะไม่กล่าวหรือชีวประวัติก็จะ 
ไม , สมบูรณ์ 

อตีเต กาเล ขณะเมื่อเราพักอยู่ที่วัดเจดีย์หลวงเชียงใหม่นั้น รู้สึกว่าสุขภาพของเราสมบูรณ์ดี ซึ่ง 
ไม่เคยมีมาแต่กาลค่อนเลย เห็นจะเพราะเราชอบอากาศเย็นก็ได้ เราได้ไปถ่ายภาพเป็นอนุสรณ์ หลังจาก 
นั้นมาสองวันเราได้ไปรับภาพที่ร้านด้วยตนเอง ขณะที่เราเอาภาพมาลูอยู่นั้นเอง มีผู้หญิงคนหนึ่งไม , 
ทราบว่าเป็นคนชนิดไหนเดินมาข้างหลังแล้วพูดว่า คุณพี่ชา ดิฉันขอสักแผ่นบ้าง พร้อมทั้งแสดงกิริยา 
ส่อไปในทางยั่วยุ เราได้ยินเสียงดังนั้นก็ตกใจ เพราะเราเพิ่งมาไม , รู้จักกับใครทั้งนั้น พอมองไปดูอาการ 
ดังนั้น เราจึงทำปฏิกิริยาที่ตรงกันข้าม แล้วเขาก็หันกลับหลบหน้าหนีไป 

หลังจากได้ฟ้งคำพูดและเห็นอากัปกิริยาของเขานั้นแล้ว เหมือนกับได้รับฟิงธรรมเทศนากัณฑ์ 
ใหญ่ เราจึงมาจินตนาการถึงเรื่องของมาตุคามอย่างกว้างขวาง ซึ่งกิริยาในทำนองนี้ของมาตุคาม เราได้ 
พบเห็นมามากต่อมากแล้ว แต่หากเราไม่สนใจ เพราะเรามุ่งมั่นอยู่แตไนธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธ 
เจา เห็นมาตุคามเปีนภัยของพรหมจรรย์อย่างเดียว เมื่อมาประสบเหตุการณ์ครังนีเข้า จึงเป็นเหตุให้เรา 
ทบทวนย้อนหลังกลับไปถึงเหตุการณ์ในอดีตเป็นตอนๆ ไป คือ มีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเราก็นับถือเขา 
ว่าเป็นผู้มีชิตศรัทธาแลเขาก็มีอายุมากพอสมควร เราได้หัดให้เขาอบรมภาวนาตามวิธีของเราดังได้เคย 
อบรมคนอื่นๆ มาแล้ว ทีหลังเขาบอกว่า ถ้ามาอยู่ใกล้ๆ เรา จิตค่อยหายกลุ้มหน่อย บางทีหมู่มาอยู่ด้วย 
เรามากๆ เขาก็มานึ่งอยู่ด้วยเป็นเวลานานๆ ตอนนี้เรารู้เล่ห์ของเขาแล้ว เราได้สอนให้เขาแก้จิตด้วยวิธี 
ภาวนา แต่ก็ไม , ได้ผล เราใช้วิธีพูดขู่และกล่าวคำหนักๆ เพื่อให้เขาโกรธก็ไม , ได้ผลอีก วันหนึ่งเป็นเวลา 
จวนจะคํ่าโพล้เพล้ เขาได้ผลุนผลันขึ้นไปบนกุฏิของเรา เราจะห้ามอย่างไรๆ ก็ไม , เชื่อ ขึ้นไปแล้วนึ่งซึม 
ไม , พูดอะไร เราได้เรียกให้ญาติของเขามากระชากแขนลงไป เขาโกรธใหญ่ ตอนเช้าเรากำลังเดินจงกรม 
อยู่ เขาได้เดินตรงขึ้นมาหาเราแล้วยืนอยู่ในที่ไม , ไกลนัก แล้วตะโกนใส่เราบอกว่า สอนกัมมัฏฐานทำไม 
แบหนี สอนให้คนเป็นบ้า อาจารย์ไหนๆ ก็ไม่พ้นจากกามกิเลส ว่าแล้วก็หันหลังกลับไป เราเห็นแล้ว 
ไม่สบายใจเลย ญาติของเขาได้เอาไปที่โรงพยาบาล หมอตรวจดูแล้วก็บอกว่าไม , มีอะไร ต่อจากนั้นก็ได้ 
ไปอยู่ในสำนักชีอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเขาเคยสนิทคุ้นเคยมาแต่เมื่อก่อน สามเดือนล่วงไปแล้วเขาจึงได้กลับมา 
หาเราอีก ตอนนี้เขาสำนึกรู้สึกความผิดของเขาเอง ได้มาสารภาพรับผิดโดยคิดว่า เรามีมหานิยม ได้ทำ 
ให้เขาหลงรักเรา แล้วเขาก็ได้ขอขมาโทษเราไปแล้ว เป็นอันจบเรื่องที่หนึ่ง 



๓๔ 


เรื่องที่สอง หลังจากเรื่องนั้นอีกนาน เราได้อบรมสั่งสอนพุทธศาสนิกชนไปตามชนบทในที่ 
ต่างๆ โดยความเมตตาปรารถนาดีด้วยความจริงใจ ไม่เห็นแก่ความลำบากตรากตรำ ตอนกลางคืนบางที 
เราอบรมสั่งสอนเขาสองยามสามยามเราก็ทนได้ โดยเฉพาะสงสารผู้หญิงที่ยังสาวๆ ไม่มีพันธะอะไร 
อยากให้เขาเห็นทุกข์ในภาวะเพศของตน แล้วรักษาศีลพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ ๙ เมื่อตายแล้วเกิดใหม่จะได้ 
พ้นจากภาวะเดิม หรือเกิดเป็นผู้ชายแล้วจะได้บวชเป็นพระเณรต่อไป ความนึกคิดอันโง่ๆของเรานี้ได้มี 
ต่อสตรีเพศทั่วไป มิใช่เฉพาะคนนั้นคนนี้ ความเมตตานั้นได้กลายเป็นมหานิยมไปโดยเราหารู้ตัวไม , 
กล่าวคือ มีผู้นิยมนับถือเรามาก จนมีผู้หญิงผู้ชายทั้งหนุ่มแก , แลเป็นสาวมาบวชอยู่ป่ากับเราด้วยเป็นอัน 
มาก ซึ่งบางคนภาวนาก็ได้ผลเป็นที่น่าอัศจรรย์ประจักษ์แก่ตนเองและหมู , คณะด้วย แต่ผู้ที่ภาวนาไม่เป็น 
ทั่นซิมาทำเหตุกลับมาสร้างกิเลสให้หนักขึ้น วันหนึ่งเรามีธุระต้องจากที่นั้นไป มีแม่ชีคนหนึ่งมาขอ 
ติดตามไปด้วย เราได้ห้ามแล้วก็ออกเดินทางไป หลังจากนั้นแม่ชีคนนั้นงงเซ่อไปเลย ไม , พูดอะไรทั้ง 
หมด ใครจะถามอย่างไรๆ ก็ไม , พูด มีแต่ยิ้มๆ อย่างเดียว เราไปเสียหลายวัน พอกลับมาเห็นอาการอย่าง 
นั้น เราได้พยายามพูดคำหนักๆ ให้แกโกรธ เพื่อให้ลืมอารมณ์เดิม แกก็ยิ้มๆ อยู่อย่างนั้น เราใช้วิธีทาง 
ศาสนาช่วยก็ไม , ได้ผล เราจึงใช้ให้คนนำไปส่งญาติๆ ของเขา ตอนนี้เราไม่สนใจอะไรมาก คิดได้แต่ว่า 
เหตุ ทั้ง หลายนี้เกิดจากความใคร ไน กามเท่า นั้น 

หลังจากนั้นเราได้อบรมศีลธรรมแก , พุทธศาสนิกชนด้วยความเมตตาปรารถนาดีเป็นทุนมาโดย 
ลำดับ เรื่องภัยอันตรายแก , พรหมจรรย์ของเราเล็กๆ น้อยๆ โดยทำนองนี้เราได้ผ่านมามาก แต่เราไม่สนใจ 
และไม , คิดว่าจะเป็นไปได้ ทั้งในใจก็ละอายต่อเหตุการณ์เช่นนี้มากเสียด้วย จึงไม่ขอกล่าว 

จะไปกล่าวถึงเหตุการณ์อันน่าหวาดเสียวที่สุดในชีวิตพรหมจรรย์ คือ เมื่อครั้งเราเข้ามาในเพศ 
บรรพชิตใหม่ๆ ปกดิกลางคืนเวลาว่าง บางทีเราก็พาเด็กไปเยี่ยมบรรดาโยมซึ่งเคยอุปัฏฐากคํ้าจุนเรามา 
มาวันหนึ่ง พอเราขึ้นไปบนบ้านของโยมผู้หนึ่ง แกออกมาปิดประตูเลย เราตกใจ เวลานั้นแกอยู่กับลูก 
เล็กๆ คนหนึ่ง แล้วเราก็เริ่มคุยสนทนากันในเรื่องที่ต่างๆ ตามประสาของคนนับถือกัน แต่ไหนแต่ไรมา 
ไปทีไรแกมักถามเสมอว่า เราอยากสึกไหม เราคนใจซื่อแล้วก็ขึ้อาย จะบอกทุกครั้งว่า ไม่ แล้วก็พูด 
เรื่องธัมมะธัมโมเรื่อยไป มาคราวนี้ก็เช่นกัน แกถามอย่างเดิมแล้วแกยังคุยถึงเรื่องอดีตของแกว่า 
เมื่อก่อนแต่งงานปีพระมารักมาชอบแกแต่ไม่ได้แต่งงานกัน สามีคนป็จจุบันแต่งงานกันเพราะญาติ 
ทั้งสองฝายเห็นชอบด้วยกันแล้วจัดการให้ แล้วก็อยู่กันไปอย่างนั้นแหละ ไม'ทราบว่าจะแตกร้าวกัน 
เมื่อไร เราก็นึ่งฟ้งเฉยๆ โดยลือว่าคนคุ้นเคยกัน พูดกันโดยความสุจริตใจ 

แต่แปลกที่กิริยาของแกมีกระเถิบเข้ามาใกล้ทุกที แสงไต้หรี่จวนจะดับไม่ดับแหล่ บอกให้เขี่ย 
แกก็ยิ้มๆ เฉยๆ (สมัยจุดไต้) เราชักใจไม่ดีแลร้อนด้วยความใคร่ขึ้นมาบ้าง แลความกลัวบาปพร้อมทั้ง 
กลัวคนจะรู้เข้าก็มาก ในขณะนั้นถึงแบ้จะให้เราพูด เวลานี้เราก็พูดอะไรไม , ลูกเลย มันตื้อไปหมด ถึงตัว 
แกเองเท่าที่สังเกตดูก็เป็นอันมากๆ ทีเดียว ดูสีหน้าแล้วเกือบจะไม่มีสติเอาเสียเลย แกทนไม , ไหวต้องลุก 
ออกไปข้างนอกดื่มนั้า เอานั้าลูบหน้า แล้วจึงกลับเข้ามาใหม่ตั้งหลายหน แต่กลับเข้ามาทีไร นึ่งใกล้ชิด 



๓๕ 


เราเข้าทุกที เราใจไม่ดี มันงงมึนไปหมด ทำให้เราหงุดหงิดรำคาญจึงลากลับวัด ที่ไหนได้มองดูเด็กที่ 
ไปด้วยนั่งพิงฝาหลับแล้ว แกขอร้องให้เรานอนพักที่บ้านด้วย เช้าจึงกลับ เรายิ่งงงใหญ่พร้อมด้วยความ 
กระดากใจเอามากๆ ทีเดียว เราบอกให้ปลุกเด็ก ครั้งที่สองจึงยอม เด็กตื่นแล้ว เราสองคนกับเด็กเดินลง 
บันไดบ้านด้วยความมึนงงแลละอายแก , ใจตนเองมาก กลัวหมู่เพื่อนแลครูบาอาจารย์จะรู้เข้าด้วย ถึงวัด 
ราวเที่ยงคืนแล้วปรารภถึงเรื่องนั้นว่า อะไรหนอๆ ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น นอนไม , หลับจนสว่าง เป็นอันว่า 
เราตลอดปลอดภัยพ้นอันตรายมาได้อย่างปาฏิหารย์ 

เรื่องทั้งหลายแหล่ในอดีตที่เราเล่ามาทั้งหมดนั้นเกิดจากผู้หญิงสาวที่เราไม , รู้จักหน้าตาเขามาก่อน 
เลย ซึ่งเดินเข้ามาขอรูปภาพของเราในวันนั้นเท่ากับเทศนาให้เราพิงแท้ๆ อ๋อ เล่ห์เหลี่ยมของหญิงทั้ง 
หลายผู้ยังหลงมัวเมาอยู่ในกามโลกีย์ในโลกนี้เป็นอย่างนี้แลหนอ เราจึงขอขอบพระคุณเขาไว้เป็นอย่าง 
มาก ณ โอกาสนี้ด้วย เรื่องแรกที่ยกมาเล่านั้นเกิดขึ้นเหมือนเราได้พิงเทศน์เขา จึงไม , มีอะไรแปลก สอง 
เรื่องหลังต่อไปนั้นจะเป็นเพราะเราไม , สนใจในเรื่องโลกีย์วิสัย หรืออีกทีเขาเรียกกันว่าโง่ก็ได้ แต่เรายอม 
เปีนคนโงไนเรื่องพรรค์นั้นแล้ว จึงยอมลสะชีวิตออกบวช แล้วก็บวชอย่างชนิดที่ยอมถวายชีวิตเพื่อบูชา 
พระพุทธศาสนาเอาจริงๆ ด้วย อนึ่ง หากเราไม , โง , เช่นนั้นก็ดี หรือบุญกุศลของเราไม่ช่วยคํ้าจุนไว้ก็ดี 
และเราไม่ยอมสละชีวิตบูชาพระศาสนาก็ดี ป่านนี้ตัวของเราคงจะเป็นมูลเหยี่ยวมูลกาแล้วแต่นานก็ได้ 

เมื่อเราได้อนุสรณ์ถึงเหตุการณ์ที่ได้ผ่านพ้นอันตรายมาอย่างน่าหวาดเสียวแล้ว ทำให้เราเกิด 
ความปลื้มปีติอิ่มใจจนทำให้ร่างกายสั่นสะท้านอยู่หลายวัน แม้หลังจากนั้นแล้วเมื่อเราปรารภอึงเรื่องนั้น 
ขึ้นมา ที ไร ก็ เกิด ปีติ ขึ้นมาเช่นเคยตลอดกาลเวลาเกือบยี่สิบ ปีที เดียว เราละอายแก่ใจมาก ไม , อยากจะพูด 
เลยว่ามาตุคามเป็นภัยแก , พรหมจรรย์ เพราะมารดาของเราก็เป็นผู้หญิง และพุทธศาสนาที่เราซุกหัวพึ่งร่ม 
เงาอยู่ในขณะนี้ โดยมากก็อาศัยผู้หญิงคํ้า จุน ไว้แท้ๆ ถึงสมัยพุทธกาลนางวิสาขาก็มีนามกระเดื่องเลื่องลือ 
ว่าเป็นมหาอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาคนหนึ่ง แต่ถึงกระนั้น เมื่อพระพุทธองค์จะเตือนพระสาวกให้ 
ระวังสังวรในพรหมจรรย์แล้ว ก็เตือนให้ระวังสังวรในเพศตรงข้ามโดยส่วนมาก เช่น ในปัจฉิมโอวาท 
คราตรัสตอบคำถามของพระอานนท์ที่เกี่ยวถึงการปฏิบัติต่อสตรีเพศหลังจากพระองค์ปรินิพพานแล้ว 
“การที่ไม่ได้เห็นไม่ได้ยินนั้นแลดี หากจะมีการได้เห็นได้ยิน ก็อย่าทำความสนิทแลพูดคุยด้วย หากจำ 
เป็นจะต้องพูดคุยด้วยแล้ว ก็จงสำรวมใจไว้ให้ดี’’ ดังนี้เป็นต้น ส่วนสตรีเพศเล่าผู้จะอบรมใจของตนให้ 
บริสุทธิหลุด พ้น จากทุกข์ทั้งปวงได้ ก็มาปรารภบุรุษเพศที่ตรงกันข้ามอันเป็นอิฏฐารมณ์จนให้เห็นโทษ 
แล้วเบื่อหน่ายเหมือนกัน ดังเรื่องนางอุบลวรรณาเถรีภิกษุณีกล่าวตอนหนึ่งใจความว่า “เราเห็นโทษใน 
กามทั้งหลาย เมื่อกามเข้าไปกลุ้มรุมอยู่ในหัวใจของคนใดแล้วย่อมทำให้บอดให้มืด แม้บิดาก็สามารถ 
สังวาสกับบุตรสาวของตน ได้’’ 

เปินอันสรุปได้ว่า ภัยอันตรายที่ร้ายกาจของพรหมจรรย์ ตัวสำคัญตัวหนึ่งคือ กามโลกีย์ แต่ 
มิได้หมายเอาเพศตรงข้ามแต่อย่างเดียว เพราะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในกามภูมินี้ ย่อมเกิดจาก 
บิดามารดาสองคนจึงเกิด ฉะนั้นใครๆ จะทำอย่างไรๆ ก็ต้องหนีไม่พ้นเพศตรงข้ามอยู่ดีๆ นี้เอง แด'ผู้'จะ 



๓๖ 


ไปให้พ้นจากกามทั้งหลาย ต้องยกเอากามมาเปีนเหตุมาเปีนเครื่องปรารภทั้งนั้น โดยเฉพาะก็คือ เพศ 
ตรงข้าม อันเปีนวัตถุที่ตั้งเครื่องหมายของกามราคะ เพราะความใคร่ความกำหนัดเปีนนามธรรมซึ่งมี 
อยู่แล้วในจิตของทุกๆ คน เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ปึะต้องเพ่งลงไปีในรูปธรรมให้เปีนเครื่งหมายแล้วก็ยึดเอา 
เปีนอารมณ์ อนึ่ง รูปธรรมที่ชิตไปเพ่งเล็งอยู่นั้น ก็มีพร้อมที่จะสนองความใคร่ความกำหนัดทุกประการ 
เปีนต้นว่า รูป เพศ สี สัณฐาน กิริยา มารยาท และวาจา 

ฉะนั้น เพศที่ตรงกันข้ามก็ดี หรือวัตถุกามทั้งหลายก็ดี จึงได้ชื่อว่าเป็นของมีอุปการะแก , ผู้ซึ่ง 
เห็นโทษในกามทั้งหลาย แล้วจะทำตนให้พ้นจากกามโลกนี้ได้เป็นอย่างดี ถ้าหาไม , แล้ว พระธรรมวินัย 
พุทธบัญญัติ หรือการปฏิบัติพระกัมมัฏฐานทั้งหลาย ตลอดถึงอุบายและปัญญาทั้งปวง ก็จะไร้ค่าหา 
ป'ระโยชันมิได้ 

มนุษย์สัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในกามภพนี้ ทุกคนจำจะต้องต่อสู้กับภัยอันตรายพรรค์นี้ด้วยกันทั้ง 
นั้น ไม , ว่าผู้อยู่ในสมณเพศหรือฆราวาส อย่างน้อยถึงจะไม่มีอาวุธทันสมัย ก็ต้องใช้อาวุธที่บิดามารดา 
ปันให้ (คือกำปัน) ต่อสู้ ผู้ใดไม , ลุกขึ้นทำการต่อสู้ ผู้นี้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ไร้สาระในชีวิตที่เกิดมา 
แต่ยุทธวิธีของสมณะกับของฆราวาสมีผิดแผกกันอยู่ที่ตรง สมณะต่อล;,'เพื่อชิงชัย ฆราวาสต่อ^เพื่อ 
ปราชัย ผู้ไม่ต่อสู้เสียเลย คือผู้ที่เน่าทั้งเป็นๆ เรื่องทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้'บวช เพื่อรักษา 
ซึ่งพรหมจรรย์ อันจะสืบศาสนาของพระพุทธเจ้าต่อไป อันมาตุคามเป็นภัยแก , พรหมจรรย์อย่างมหันต์ 
แต่ก็มีคุณอนันต์แก่พระศาสนาเท่ากัน เพราะมาตุคามเป็นเรือนร่างที่เกิดของพระพุทธเจ้าและพระสาวก 
ทั้งหลาย และยังเป็นที่ปรารภให้เกิดธรรมของท่านเหล่านั้นด้วย ในทัศนะของเราแล้ว ภิกษุผู้ล่วงละเมิด 
ในพระธรรมวินัยที่น่าเกลียดที่สุด คือสิกขาบทที่เที่ยวด้วยรูปิยะ เรื่องความรักๆใคร่ๆ ที่เรียกว่ากามโลกีย์ 
นี้ นับประสาอะไรแด'สมณะผู้ละกามทั้งหลายแล้วออกบวช แม้แด'ฆราวาสผู้หมกมุ่นข้องใจอยู่ใน 
กามคุณ ๕ แท้ๆ หากผู้ใดไปปรารภหรือแสดงปฏิกิริยาออกมาในที่ประชุมชนผู้ดีแล้ว เขาคือกันว่าเปีน 
คนเลว 

เราได้นำท่านผู้อ่านเข้าบุกป่าฝ่าภัยอันตรายที่ร้ายแรงมาจนอ่อนเพลียแล้ว บัดนนี้ขอวกเข้าราย 

การติดตามท่านอาจารย์มั่นต่อไป 

๑๙.๒ ตามพ่านอาจารย์มั่นเข้าเขตพม่า (พ.ศ. ๒๔๗๖) 

พวกเราพากันพักอยู่วัดเจดีย์หลวง ๒- ๓ คืน แล้วก็ลาสมภารท่านออกเดินทางเพื่อตามหาท่าน 
อาจารย์มั่นต่อไป เมื่อสืบถามดูตามสำนักต่างๆ ที่ท่านเคยพักอาศัยไม , ได้เรื่องแล้ว เพื่อให้สิ้นความสงสัย 
พวกเราจึงตัดสินใจเดินทางออกนอกประเทศ เข้าเขตพม่าไปทางเมืองหาง - เมืองต่วนหมอกใหม่ 
รางเครือ ขึ้นไปถึงผาฮังฮุ้ง (รังรุ้ง) ติดเขตเมืองปันแม่นั้าสาละริน แต่ก็ผิดหวัง ไม่ปรากฏวี่แววว่าท่าน 
จะไปทางนั้น พวกเราทนหนาวไม , ไหว พักอยู่ด้วยชาวเขาเผ่าปะหล , อง ๒ คืน แล้วก็กลับลงมา หนาว 
อะไรถึงขนาดเดือนมีนา - เมษาแท้ๆ นอนกองไฟตลอดกลางวันกลางคืนเลย หากเป็นฤดูหนาวหรือ'ปีที่ 
หนาวจัดแล้วจะขนาดไหนกันเหตุที่ท่านอาจารย์มั่นจะหนีเข้าป่าเนื่องด้วยเจ้าคุณพระลุบาลีคุณูปมาจารย์ 



๓๗ 


(จันทร์ สิริชันโท) นับถือท่านอาจารย์มั่นมาก เมื่อท่านเห็นว่าปึะมีชีวิตอยู่ไม่รอดแล้ว พร้อมทั้งขณะนั้น 
พระผู้!หญ่ผู้ซึ่งสมควรจะครองวัดเจดีย์หลวงไม่มี ท่านจึงมอบภาระวัดเจดีย์หลวงให้ท่านอาจารย์มั่น 
ต่อไป ท่านอาจารย์มั่นท่านชอบสงบไม่ต้องการความยุ่ง ท่านไต้อยู่จำพรรษาเพื่อสนองเจตนาของ 
เจ้าคุณอุบาลีฯ เพียงพรรษาเดียว ออกพรรษาแล้วก็ลาเข้าป่าหายไป พอดีกับท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ ท่านก็ 
มรณภาพในพรรษานั้น ต่อจากนั้นสองพรรษาไม่มีใครทราบข่าวคราวว่า ท่านไปอยู่ไหน เราทั้งสองกับ 
ท่านอ่อนสิจึงได้ต้นหาตามไปพบท่าน 

การเดินรุกขมูลคราวนี้ เป็นการแสวงหาท่านอาจารย์มั่นไปในตัว อยู่ในเขตเมืองไทยของเราถึง 
แม้จะกันดารด้วยนานัปการก็เป็นธรรมดาของผู้เดินรุกขมูล พอออกนอกเขตเมืองไทยเราไปแล้วแสนจะ 
รำคาญและกันดารหลายอย่าง เช่น คำพูดและขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งบางครั้งทั้งๆ ที่ถือพุทธด้วย 
กันแต่การถือผิดแผกจากที่เราเคยถือมาจนบางอย่างไม่ตรงกับธรรมวินัยพุทธบัญญัติเลยก็มี มันลำบากใจ 
แก , เราผู้เป็นอาคันตุกะอย่างยิ่ง ยิ่งเที่ยวไปตามหมู่บ้านชาวเขาต่างๆ แล้ว แสนจะกันดาร หนทางยิ่งแล้ว 
ใหญ่ บางแห่งต้องเดินตามลำธารหุบเขา มิฉะนั้นก็เดินเลียบหน้าผาที่สูงชัน ตอนขากลับลงมาลื่นก้อน 
หินหกล้มหัวเข่าแตกเหวอะหวะ ต้องอุตส่าห์เดินกะเผลกๆ จนถึงบ้านโป่งป่าแขม อันเป็นเขตแดนไทย 
พม่าติดต่อกัน แล้วมานอนพักรักษาตัวอยู่ที่ถํ้าปล่อง ๑๐ คืน 

เมื่อเราเข้าไปในเขตพม่ามีสิ่งที่น่าชมคือ เขาเป็นคนชอบสงบ ใจบุญ ไม , มีขี้'บโมย ขี้โกง แม้ 
เป็ดไก , สุกรเขาก็ไม , เลี้ยง เพราะเขาไม , ฆ่าสัตว์ รับประทานผักปรุงด้วยพริกเกลือและถั่วงาเป็นพื้น นานที 
ปีครั้งจะมีปลากรอบจากเขมรขึ้นไปให้ชิม ได้ข่าวว่าหลังสงครามญี่ปุ่น จอมพล ป. บังคับให้เลี้ยงสัตว์ 
เดือดร้อนกันมาก เราชอบใจนั้าใจศรัทธาของเขามาก และความสงบเรียบเขาก็ดี ขนาดวัดติดเขตรั้วบ้าน 
เขา กลางคืนไม , มีเสียงอึกทึกเลยเหมือนกับไม่มีบ้านอย่างนั้นแหละ 

แผลที่หัวเข่าเราหายพอเดินได้แล้ว เราสองคนเดินตัดข้ามเขาม่อนอางขาง (ขาง หมายความว่า 
หวง เขาผีหวงหรือลุ) วันนั้นพวกเราเดินไม , ถึงหมู่บ้านชาวเขา เพราะภูเขาลูกนี้สูงมาก เที่ยงวันถึง 
ยอดเขา ขาลงมาชันมาก ถึงตีนเขามืดพอดี เดินมากลางทางได้ยินเสียงเสือร้องอยู่ไม , ไกลนักจากพวกเรา 
เรากลัวเสือแทบตายแต่ก็ไม่บอกเพื่อนของเราให้รู้ว่าเป็นเสียงเสือ เพราะท่านเป็นคนบ้านทุ่ง ไม , รู้จัก 
เสียงเสือ หากเราบอกให้ท่านทราบ เดี๋ยวท่านจะกลัวไปด้วยอีกคน พ้นจากเสือร้องไปแล้วสักครู , หลง 
ทาง เลยพากันแวะนอนในป่านั้นเอง คืนนั้นเรากลัวเสือจนนอนไม , หลับตลอดคืน เรากลัวเสือได้ยินจะ 
ตาย ท่านนอนสบายไปเลย เช้ามืดพากันเก็บเครื่องบริขารแล้วก็หอบทั้งเปียกๆ นั่นเองออกเดินทาง 
ต่อไป ขณะเดินทางเราได้บอกท่านว่า ที่ร้องเมื่อศึนนี้ทำเสียงดังเหมือนกับสุนัขเจ็บจะตายนั่นแหละ คือ 
เสียงเสือโคร่ง เมื่อมันได้กินอาหารอิ่มแล้ว มันก็สนุกร้องอย่างนั้นเอง พวกเราเดินทางราว ๒ โมงเช้า 
จึงถึงหมู่บ้าน เตรียมตัวออกบิณฑบาต ฉันจังหันแล้วก็ออกเดินทางต่อไปอีก มาพักอยู่ที่ถํ้าตับเต่า 
ชั่วระยะหนึ่งเพื่อพักเอากำลัง หายเหนื่อยแล้วจึงออกเดินทางไปทางอำเภอพร้าว 



๓๘ 


๑๙.๓ ลางร้ายของผู้เดินทาง 

สิ่งที่ไม , น่าเชื่อแต่มันได้เป็นไปแล้ว กล่าวคือ วันนั้นพวกเราฉันจังหันแล้วออกเดินทางจากถํ้า 
ตับเต่า มีอีเก้งวิ่งผ่านหน้าออกจากข้างบ้านสองหลังคาเรือน ซึ่งเขาปลูกอยู่กลางทุ่งหญ้าแฝกริมประตูวัด 
นั้นเอง แล้วเขาวิ่งช้าๆ อย่างขี้เกียจอย่างนั้นแหละ พวกเราก็ไม่สนใจถือเสียว่าเรามาหาบ้านเมืองของเขา 
พอเดินผ่านหมู่บ้านแล้วตัดข้ามทุ่งนา ซึ่งจะไปเข้าปากทาง อีเก้งสองผัวเมียปนฝูงควายอยู่ เห็นพวกเราก็ 
วิ่งออกหน้าอีกแล้วพวกเราก็ไม , สนใจเช่นเคย พอพ้นจากนั้นไปไม่กี่เสัน ทั้งๆ ที่พวกเราก็เดินเข้าทางเดิน 
เท้า แล้วทำไมพากันแวะออกจากทางเดิมแล้วเข้าทางเก่าๆ เข้าไปในหุบเขาได้ 

พวกเราเดินตามลำธารไปไม่มีทางขึ้นตลิ่งเลย อยู่ราว ๑๐ ชั่วโมง เพราะสองข้างเป็นภูเขาสูงชัน 
ตลอดเวลาเดินทางแดดไม่ส่องเลย พวกเราไม , ได้พักแม้แต่ฉันนั้า พอเหนื่อยเพลียชวนเพื่อนกลับทางเก่า 
เพื่อนก็ไม่ยอม ในใจเรานึกว่ายอดห้วยมันต้องเกิดจากนั้าไหลจากโคกมารวมกัน เหมือนห้วยทางภาค 
อีสาน ที่ไหนได้ พอเดินไปถึงยอดห้วยมันเป็นหน้าผาเสียฉับ ไปเจอะรอยกวางและหมูป่านอนปลัก 
เราหมดหนทางเดินต่อ พอย้อนหลังกลับเท่านั้นแหละ เจ้ากรรมเราเหยียบก้อนหินพลาด หกล้มหินบาด 
พื้นเบ้าแผลลึก พอดีจวนจะมืดอยู่แล้วหยิบเอาผ้าอังสะมาพันแผล แล้วตัดสินใจพากันปีนป่ายขึ้นตลิ่ง 
ชันๆ กอปรด้วยหินลูกรัง แม่เอ๋ย เหยียบลงตรงไหนคอยแต่จะกลิ้ง 

พอถึงยอดเขาราวหนึ่งทุ่ม ได้เห็นทางคนเดินวกไปวกมาตามยอดเขาพอรางๆ เราดีใจว่ามีทางคง 
ใกล้หมู่บ้านแล้ว ทันใดนั้น กวางมันเห็นแสงไฟเทียมโคมผ้าพวกเรา มันตื่นตกใจร้องปีบปีบพร้อมทั้ง 
กระทืบเบ้า เราก็ตกใจแทบหัวใจหยุดเต้น พอตั้งสติได้ เอ๊ะ นี่เสียงกวางแน่ แล้วมองไปที่เลียงเห็น 
หน้าอกมันขาวๆ จึงเชื่อแน่ชัดลงไปอีกว่ากวาง ทีหลังมันร้องปีบอีกแล้วมันก็กระโดดลงเขาหายไป เมื่อ 
พิจารณาตูทับนอนของเขาที่อยู่ตามทางที่ผ่านๆ ไปแล้วเห็นว่ายังไกลบ้านคนนัก อนึ่งก็เป็นเวลาดึก 
พอพักนอนแล้ว จึงได้พากันจัดหาที่นอนตามชอบใจในป่าหญ้าที่รกๆ นั้นเอง แต่ตลอดคืนนอนไม , หลับ 
กลดมุ้งกางไม , ได้ ลมแรง ทางพื้นดินนอกจากปลวกจะมารบกวนแล้ว เจ้ามดก็พากันแห , มารุมกินเลือดที่ 
แผลและเหงื่อตามตัว ที่ตาต้องเอาผ้าพันไว้ มิฉะนั้นแล้วมันจะมารุมกินนั้าตาเรา พอสว่างลุกขึ้นมา 
มองดูข้างหลังทางเข้ามา เห็นทุ่งนาเท่าทิ้งนานิดเดียว เรากำหนดพิศได้ว่าถ้าตรงไปทางนี้คงจะเจอทางที่ 
เราหลงนั้นแน่ จึงเดินตรงลัดป่าลัดโคกตามกำหนดหมายไว้ แหมเบ้าเจ็บ เราเดินฝ่าก้อนกรวดหินลูกรัง 
กลางโคกแทบจะไปไม , รอดอยู่แล้ว แต่กัดฟิน จำเป็นจำใจต้องเดินเพราะไม , มีหมู่บ้านอยู่ใกล้ เดินไปพัก 
ใหญ่ๆ ก็ไปตกทางที่คาดไว้จริงๆ เดินไปกว่าจะถึงหมู่บ้านก็ราว ๓ โมงเช้า เราค่อยโล่งใจหน่อย แล้วได้ 
พากันปลงเครื่องบริขารไว้ริมท่านั้าข้างๆ บ้านเขานั้นเอง สักครู , มีคนเดินออกมาหา เราได้เล่าพฤติการณ์ 
ทั้งปวงให้เขาทราบ เราคิดจะขอข้าวเขาฉันตรงๆ ก็กลัวจะเป็นโทษ จึงพูดเป็นอุบายว่า พวกเรายังไม่ได้ 
ฉันข้าวเลย แล้วก็เจ็บเท้าจะไปบิณฑบาตก็ไม่ได้ เราอยู่ ณ ที่นี้จะได้ฉันข้าวไหม เขาบอกว่า ได้ฉันเจ้า 
แล้วเขากลับเข้าไปในบ้าน พวกเราเชื่อว่าเขาคงจะนำข้าวมาให้ฉัน แล้วก็พากันลงอาบนำ พอลงอาบนั้า 
แล้วขึ้นมาเท่านั้นแหละ แม่โอ๊ย แผลที่เท้าเจ็บเดินไม , ได้เลย เมื่อคืนนี้ตลอดคืนมันก็ไม่เจ็บ เช้านี้เดินมา 



๓๙ 


ก็พอทนไหว นี่ทำไมจึงเจ็บเอาจนลุกไม , ได้ ท่านอ่อนสีเพื่อคู่ทุกข์ก็เป็นลมหน้ามืดลุกไม่ขึ้น คอยเขาจะ 
เอาข้าวมาให้ฉันก็หายเงียบ ความหิวความเพลียก็ประดังเข้ามา ดีที่มียาแก้ลมติดถุงย่ามไปด้วย ช่วยกัน 
พยาบาลท่านอ่อนลี กว่าจะลุกขึ้นได้ก็สายร่วม ๑๐ โมงเช้าแล้ว เราจึงให้ท่านไปถามเขาดู เห็นแต่เด็ก 
สองคนเฝ็าบ้านอยู่ ถามได้ความว่าผู้ใหญ่เข้าป่าไปหากินหมดแล้ว หมู่บ้านนี้มีสองหลังคาเรือน อาชีพ 
เขาไปหาดัดยอดตองอ่อนมารีดขายมวนบุหรี่กิน พอท่านอ่อนสีมารายงานแล้ว เราให้ท่านไปตามเอาเด็ก 
สองคนนั้นมาแล้วถามแลกข้าวด้วยไม้ขีดไฟเพราะสมบัติอะไรเราไม่มี ยังเหลือแต่ไม้ขีดไฟคนละสอง 
กล่อง แลกข้าวได้ข้างเหนียวสองกระดึบ นั้าพริกถั่วเน่าสองจาน กับต้มผักชะอมสองมัด พวกเราพากัน 
ฉันอย่างเอร็ดอร่อยนี่กระไร พอฉันเสร็จแล้วเท้าเรายิ่งเจ็บใหญ่ เจ็บเอาจนเนื้อแข็งเต้นเลย เราพากันทน 
ทรมานอยู่ที่นั้นจนตะวันบ่ายสามโมงเศษๆ จึงได้พากันเดินเขยกๆ ไปอีกราว ๓ กม. จึงถึงอีกหมู่บ้าน 
หนึ่ง แล้วพยาบาลแผลและพักเอาแรงอยู่ ณ ที่นั้น ๑๑ คืน จึงได้เดินข้ามเขาบ้านกะเหรี่ยงมาตกเขต 
อำเภอพร้าว ณ ที่บ้านมโนรา (ลูกสั้น) 

เย็นวันนั้นพวกเราได้ทราบข่าวดี มีคนมาบอกว่าท่านอาจารย์มั่นอยู่ที่ป่าเมี่ยง แม่ปัง ท่าน 
อาจารย์สานอยู่ที่ปากทางเข้าไปถํ้าคอกคำ พวกเราดีใจคิดว่าสมความปรารถนาแล้วครั้งนี้ ฉันเช้าแล้ว 
เตรียมตัวออกเดินทาง คํ่าถึงถํ้าคอกคำที่ท่านอาจารย์สานอยู่พอดี พักอยู่ด้วยท่านคืนหนึ่ง สนทนาธรรม 
สากัจฉาและเรื่องราวต่างๆ พอควรแล้ว เช้าฉันแล้วท่านแนะทางให้พวกเราสองคนจึงได้ลาท่านไป 

พวกเราไปถึงที่อยู่ของท่านอาจารย์มั่นราวบ่าย ๔ โมง ท่านกำลังเดินจงกรมอยู่ พอท่านมองมา 
เห็นเราท่านจำได้แม่นเรียกชื่อเราเลย แล้วท่านพักเดินจงกรม เดินเข้าไปนั่งที่อาศรมของท่าน พวกเรา 
ปลงเครื่องบริขารไว้ข้างนอก ท่านไม่ยอม ท่านให้เอาไปไว้ที่เฉลียงอาศรมของท่าน แล้วพวกเราเข้าไป 
กราบนมัสการท่าน ท่านได้ถามสารทุกข์สุกดิบพอเป็นเครื่องระลึกเล็กน้อย แล้วเราจึงได้กราบเรียนท่าน 
ว่า “ที่ต้องตามหาท่านอาจารย์ในครั้งปี ด้วยจุดประสงค์อยากจะมาขอความกรุณา ให้ท่านอาจารย์ไต้ 
ช่วยแก้อุบายภาวนาให้ เพราะกระผมไต้คิดและไต้ศึกบาจากหมู่คณะมามากแล้ว เห็นว่านอกจากท่าน 
อาจารย์แก้ว คงไม่ปีใครแก้อุบายนี้ของผมไต้แน่’’ 

แล้วก็ได้เล่าความเป็นมาของเราถวายให้ท่านทราบทุกประการ เริ่มต้นแต่ได้ปฏิบัติมาจนกระนั่ง 
ถึงเรื่องที่ได้นำเข้าไปเรียนท่านอาจารย์สิงห์ที่โคราช ท่านจึงเล่าถึงการที่ท่านได้อบรมสานุศิษย์มาแล้ว 
เป็นท่านองว่า ให้เราทบทวนลูหมู่เพื่อนที่ท่านอบรมมาว่า 

“ถ้าองค์ไหนดำเนินตามรอยของผมจนชำนิชำนาญมั่นคง องค์นั้นย่อมเจริญก้าวหน้า อย่างน้อย 
ก็คงตัวอยู่ไต้ตลอดรอดพิง ถ้าองค์ 1 ไหนไม่ดำเนินตามรอยของผม องค์นั้นย่อมอยู่ไม่ทนทาน ต้องเสื่อม 
หรือสึกไป ผมเองหากปีภาระมากๆ ยุ่งกับหมู่คณะ การประกอบความเพียรไม่'สมาเสมอ เพ่งพิจารณา 
ในกายคตาไม่ละเอียด จิตใจก็ไม่ค่อยจะปลอดโปร่ง การพิจารณาอย่าให้จิตหนีออกนอกกาย อันนั้จะชัด 
เจนแจ่มแจ้งหรือไม่ก็อย่าไต้ท้อถอย เพิงพิจารณาอยู่ ณ ที่นี่ละ จะพิจารณาให้เป็นอสุภหรือให้เห็นเป็น 
ธาตุก็ไต้ หรือจะพิจารณาให้เห็นเป็นขันธ์หรือให้เห็นเป็นไตรลักษณ์ไต้ทั้งนั้น แต่ให้พิจารณาเพ่งลง 



๔๐ 


เฉพาะไนเรื่องนั้นจริงๆ ตลอดอิริยาบททั้งสี่ แล้วก็มิใช่ว่าเห็นแล้วจะหยุดเสียเมื่อไร จะเห็นชัดหรือไม่ 
ชัดก็พิจารณาอยู่อย่างนั้นแหละ เมื่อพิจารณาอันใดชัดเจนแจ่มแจ้งด้วยใจตนเองแล้ว สิ่งอื่นนอกนี้จะมา 
ปรากฏชัดในที่เดียวอันดอก” ท่านบอกว่าอย่าให้จิตมันรวมเข้าไปภวังค์ได้ 

๒๐. พรรษา ๑๒ จำพรรษาที่ป่าเมี่ยง แม่ป้ง เราตั้งต้นเรียนกัมมัฏฐานใหม่ 
(พ.ศ. ๒๔๗๗) 

พอท่านพูดจบ เรานึกตั้งปณิธานในใจว่า เอาละคราวนี้เราจะเรียนกัมมัฏฐานใหม่ ผิดถูกเราจะ 
ทำตามท่านสอน ขอให้ท่านเปีนผู้ดูแลและชี้ขาดแต่ผู้เดียว นับแด'วันนั้นเปีนต้นมา เราตั้งสติพิจารณา 
อยู่แด'เฉพาะกาย โดยให้เปีนอสุภเป็นธาตุสี่ เปีนก้อนทุกข์อยู่ตลอดทั้งกลางวันกลางคืน เราใช้เวลา 
ปรารภความเพียรอยู่ด้วยความไม'ประมาท สิ้นเวลา ๖ เดือน (พรรษานี้เราจำพรรษาอยู่ที่นี้) โดยไม'มี 
ความเบื่อหน่าย ใจของเราจึงได้รับความสงบและเกิดอุบายเฉพาะตนขึ้นมาว่า 

ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้เปีนเพียงลักแด'ว่าเป็นธาตุสี่เท่านั้น แด'คนเราไปสมมติแก้วหลง 

สมมติตนเองต่างหาก มันจะต้องยู่งและเดือดร้อนด้วยประการทั้งปวง 

เราได้อุบายครั้งนี้ท่าให้ชิตหมักแน่นมั่นคง ผิดปกติกว่าเบื่อก่อนๆ มาก แล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองว่า 
เราเดินลูกทางแล้ว แต่ยังไม , ได้กราบเรียนท่านอาจารย์ เพราะความเชื่อในอุบายของตนเองว่าเราจะกราบ 
เรียนท่านเมื่อไรก็คงได้ 

ปีนั้นอากาศเย็นชัดมากจนได้สุมไฟนอน ไม้บาดที่มือเลือดไม่มีเลย ออกพรรษาแล้วท่าน 
อาจารย์มั่นลงมาที่ม้านทุ่งหมกข้าว เราสองคนกับพระอ่อนสี (พระครูสึลขันธ์) ยังคงอยู่ที่เดิมแต่เปลี่ยนที่ 
กัน คือเราลงมาอยู่ที่ท่านอาจารย์มั่นกับพระอ่อนสีจำพรรษา พระอ่อนสึขึ้นไปอยู่บนเขาที่เราจำพรรษา 
กลางคืนเสือมานั่งเฝ็าพระอ่อนสีที่นอนอยู่ข้างกองไฟ พอไฟดับมันหนาวลุกขึ้นจะใส่ไฟ เสือร้องโฮก 
แล้วโดดเข้าป่าไป ท่านเป็นชาวทุ่งไม , รู้จักเสียงเสือ เราก็ไม่บอกให้ทราบเลย กลัวท่านจะกลัว ต่อมา 
ท่านอาจารย์มั่นมีหนังสือให้พวกเราลงไปหา เราไปช่วยท่าธุระท่านอยู่ ๑๐ คืน เอ๊ะ อุบายที่เราเคย 
พิจารณาอยู่ชัดเจนแจ่มแจ้ง ชักจะไม่ค่อยชัดเจนเสียแล้ว นี่เห็นคนเป็นคนไปตามสมมติเสียอีกแล้ว พอ 
เสร็จธุระเรากับอาจารย์แหวนขอลาท่านออกเที่ยววิเวกอีก ส่วนท่านอ่อนสึให้อยู่อุปัฏฐากท่านอาจารย์มั่น 
เราพากันออกเดินทางราวสามร้อยเสันก็แวะเข้าป่าพักรุก 1 ขมูลแห่งหนึ่ง คืนวันนั้นได้ยินเสียงเสือร้องบน 
ยอดเขาท่าให้ใจเราวิเวกมาก ระลึกเอาพุทธคุณมาเป็นอารมณ์ ต่อทั้นก็ท่าให้เกิดความรูมหัศจรรย์ 
แปลกๆ อยู่หลายอย่างๆ ไม'คิดและไม'เคยเป็นมาแด'เบื่อก่อนเลย พวกเราพัก ณ ที่นั้นสองคืน แล้วออก 
เดินทางต่อไปพบท่านอาจารย์สานที่อำเภอพร้าว แต่เราอยู่กับท่านไม , ได้นาน เพราะคิดถึงวิเวก จึงได้ลา 
ท่านขึ้นไปบนภูเขามูเซอ ไปท่าความเพียรอยู่ ๙ คืน โดยคิดว่าเราจะไปอยู่กับหมู , คนที่พูดไม , รู้ภาษากัน 
แล้วจะได้ประกอบความเพียรให้เต็มที่ ส่วนอาหารเราทราบดีแล้วว่าเขาใจบุญพอจะได้ฉันแน่ 



๔๑ 


๒๐.® เกิดวิปลาส 

เราได้ปรารภความเพียรอย่างสุดความสามารถจนเกิดวิปลาสขึ้นว่า พระพุทธเจ้าพระสงฆ์ไม่มี 
มีแต่พระธรรม เพราะพระพุทธเจ้าก็คือพระสิทธัตถะกุมาร มาเพระธรรมจึงได้เป็นพระพุทธเจ้า แม้ 
ตัวพระพุทธเจ้าเองก็เป็นรูปธรรมนามธรรม พระสงฆ์ก็เช่นเดียวกัน ที่ได้มาเป็นพระสงฆ์ทั้งที่เป็นอริยะ 
และปุถุชนก็มาดำรงอยูไนพระธรรมนี้ทั้งนั้น รูปกายของท่านเหล่าทั้นก็เป็นรูปธรรมนามธรรม ความ 
เห็นอันนี้ดิ่งแน่วแน่ลงว่า ต้องเป็นอย่างนั้นแม้จริง 

แต่เราได้ย้อมมาตรวจดูความสมมติบัญญัติแล้ว เอ นี่มันไม่ตรงกันนี่ ความเห็นของเราสองแง , นี้ 
ได้โต้กันอยู่หลายวัน ไม่ตกลง ดีที่เราไม , ยอมทิ้งสมมติบัญญัติ ล้าหาไม่แล้ว ดูเหมือนจะสนุกใหญ่ 
เหมือนกัน พอดีท่านอาจารย์สานให้คนมานิมนต์ลงไปรับไทยทาน ใจหนึ่งมันก็ยังไม , อยากไป แต่มาคิด 
ถึงบริขารผ้าสบงว่าเราใช้มาร่วมสามปีแล้ว เกรงจะใช้ได้ไม่คุ้มพรรษาไหนๆ เราไปแสวงหาบริขารให้ 
สมบูรณ์แล้วจึงกลับขึ้นมาใหม่ จึงรับนิมนต์ท่าน เมื่อลงมาก็ได้สมประสงค์ทุกอย่าง แลความเห็น 
วิปลาสนั้นก็หายไปเอง 

๒๑. พรรษา ๑๓ จำพรรษาที่บ้านมูเซอ (บ้านปูพญา) (พ.ศ. ๒๔๗๘) 

เมื่อตัดเย็บย้อมสบงเสร็จแล้วเราจึงได้ขึ้นไปใหม่ แต่ไปคราวนี้มิได้ไปที่เดิม ขึ้นไปทางม้าน 
ปูพญา เมื่อเราไปถึงเขาพากันใจดีจัดเสนาสนะให้เราอยู่อย่างพร้อมใจกัน โอ้โฮ เบื้องต้นเราผิดหวังไป 
ถนัดทีเดียว เรานึกว่าพูดไม , รู้ภาษากันคงไม , มีใครมายุ่งเกี่ยว ที่ไหนได้ขึ้นไปครั้งแรกพักม้านร้าง เขาไม , 
เคยเห็นพระธุดงค์ ทิ้งเด็กเล็กหนุ่มแก , พากันมายืนมองดูเรา จากไกลจนใกล้เข้าชิดขนาดจะเหยียบเม้าเรา 
เลย มึงไปกุมา จากเที่ยงถึงราวบ่ายสี่โมงเย็น จากยืนลงนั่ง จากนั่งลงนอน ความสกปรกเหม็นสาบ ไม , 
ทราบว่าอะไรต่ออะไร ทำเอาเราเป็นลมมืดหน้าแทบตาย เขาทำทางให้เดินจงกรม พอเราออกเดินเท่า 
นั้นแหละ แม่เอ๊ยพากันกรูตามเป็นหางยาวเหยียดสุดทาง เราทนไม , ไหวกลับมานั่งลง เขายังพากันเดิน 
เป็นกลุ่มสนุกอยู่เลย ทีหลังทำความเข้าใจกันกับหัวหน้าเขา (ปูพญาเท่ากับกำนัน) ว่า ไม่ควรเดินตามท่าน 
หากต้องการบุญเมื่อเราเห็นท่านเดินอยู่ เราต้องพากันปี (ประนมมือ) ก็ไต้บุญดอก คราวนี้เมื่อเห็นเรา 
ออกเดินจงกรมทีไร พากันมาข็เป็นแถวๆ ผู้ที่ยังไม , มาก็ไปเรียกกันมาเป็นกลุ่มๆ คิดดูแล้วก็น่าสงสารคน 
ม้านป่าไกลความเจริญแต่ซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีใครไปอบรมเขาเป็นสิบๆ ปี หากไม , มีคดีอุกฉกรรจ์แล้ว 
เจ้านายก็ไม่ขึ้นไปให้เขาเห็นหน้าเลย เขาบริหารกันเอง เชื่อถือหัวหน้าอย่างเคร่งครัด ใครไม , ดี เช่น 
เป็นคนหัวแข็งหาเรื่องทะเลาะวิวาทเพื่อนบ่อยๆ หัวหน้าตักเตือนไม่เชื่อฟ้ง หัวหน้าต้องขับหนีจาก 
หมู่ม้าน เมื่อแกไม , ไปเขาก็ต้องหนีจากแกไป ส่วนการขโมยรับรองไม , มีเด็ดขาด เมื่อเราเดินทางไปตาม 
ภูเขา เห็นม้านหนึ่งหลังหรือสองหลัง เราทายได้เลยว่าแค่นั้อยู่กับเขาไม , ได้เลย ชาวม้านแถบนี้เขาอด 
ข้าวทำไร , ไม , ได้ผลมาแต่ปีกลาย หมู่ม้านที่เราไปอยู่อาศัยนี้มี ๑๒ หลังคาเรือน มีข้าวกินเพียง ๓ เรือน 
เท่านั้น เขามีศรัทธาดีมาก เวลาเราออกบิณฑบาต มีคนตักบาตรเพียงสามคนเท่านั้น แต่เขาใส่มากเราก็ 



๔!ต) 


พอฉันอิ่ม ทีหลังหัวหน้าเขามาเล่าให้เราฟิงว่า ทุกคนปีศรัทธาอยากใส่บาตรอยู่ แต่เขาละอายไม่ปีข้าว 
เขาพากันรับประทานมันปาต้มแทนข้าว เราเกิดสงสารเขา พอดีเราก็ชอบมันนึ่งอยู่แล้ว จึงบอกเขาว่า 
ฉันชอบมันนึ่งจึงไต้ขึ้นมาอยู่ด้วยพวกเธอ ถ้าหาไม่แล้วฉันไม่ไต้มาดอก พอเขารู้เรื่องนั้นแล้ว วันหลัง 
เขาพากันขุดมันป่ามานึ่งตักบาตรเราเต็มบาตรทุกวันๆ แล้วก็พากันชอบใจหัวเราะ ยิ้มแย้มแจ่มใสอย่าง 
น่าเอ็นดู เขากลัวเราจะไม่ฉันให้เขาตามมาลูถึงที่เลย เราได้แล้วก็ตั้งใจฉันให้เขาเห็น แม่!)นั้นปลูกข้าว 
แล้วฝนไม่ดี ทำให้ข้าวที่ปลูกไว้เหี่ยวแห้งเหลืองซีดไปหมด ยังเหลืออีกสิบวันจะเข้าพรรษา เขาพากัน 
จัดเสนาสนะให้เราอยู่เสร็จเรียบร้อย ฝนตกลงมาอย่างน่าอัศจรรย์ เขาพากันดีใจอย่างล้นพ้นว่าเป็นเพราะ 
บุญของเขาที่ทำวัดให้เราอยู่ ข้าวได้เขียวขจีงามทันหูมันตา ปีนั้นเขาทำไร , ได้ข้าวมากจนเหลือบริโภค 
บางคนจนได้ขายก็มี แท้จริงแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยมีพระไปอยู่จำพรรษากับมูเซอ เราอาจเป็นพระองค์ 
แรกในเมืองไทยก็ได้ที่ได้ไปจำพรรษาอยู่ด้วยมูเซอ 

เมื่อเขาจัดเสนาสนะให้เราเรียบร้อยแล้ว เราได้ระลึกถึงพุทธประวัติว่า พระสิทธัตถะบำเพ็ญ 
เพียรได้ตรัสรู้เมื่อพระชนมายุได้ ๓๕ พรรษา ปีนี้อายุของเราก็เท่ากับพระชนมายุของพระองค์ในครั้ง 
กระโน้น (คือเราอุปสมบทเมื่ออายุย่าง ๒๒ ปี) ฉะนั้นปีนี้เราจะบำเพ็ญภาวนาเพื่อบูชาการตรัสรู้ของ 
พระองค์ แม้ชีวิตของเราจะแตกดับเพราะการภาวนา เราก็จะยอมทุกๆ วิถีทาง ชีวิตนี้ของเราขอให้เปีน 
เหมือนดอกบัวบูชาพระฉะนั้นเถิด แล้วเราก็ทำความเพียรตามที่เราไต้ตั้งปณิธานไว้ตลอดพรรษา แต่ 
แล้วการภาวนาของเราก็ไม่เจริญก้าวหน้า เปีนแต่ทรงอยู่ เพื่อให้สาสมแก'เจตนาของเรา จึงไต้ทรมาน 
ตนด้วยการอดอาหารอยู่ ๕ วัน ชาวมูเซอเขาไม่เคยเห็น กลัวเราจะตาย พากันมาขอร้องให้เราฉันตาม 
ปกติ เราได้ปฏิเสธเขาไป แล้วทำตามปณิธานของเราอยู่จนครบ ๕ วัน เขาไต้ผลัดเปลี่ยนกันแอบมา 
มองดูเราล้าเราปิดประตูทำความเพียรอยู่ในห้อง เขาจะมาเรียกให้เราขานตอบ เมื่อเห็นเราขานตอบแล้ว 
เขาก็กลับไป แม้จริงการอดอาหารมิใช่ทางให้ตรัสรู้ พระพุทธเจ้าของเราได้ทรงบำเพ็ญมาแล้ว บอกว่า 
เปีนอัตตกิลมถานุโยค แม้ครุบาอาจารย์ของเราทุกๆ ท่านก็บอกเราเช่นนั้นเหมือนกัน ตัวเราเองก็เคยได้ 
กระทำมาแล้ว มันเปีนเพียงเครื่องทรมานกายเท่านั้น หาไต้เกิดปัญญาฉลาดค้นคว้าในธรรมให้ฉลาด 
เฉียบแหลมอะไรไม่ แตนเราทำเพื่อทดสอบกำลังใจของตนเองดูว่า ความอาลัยในชีวิตลับความเชื่อนั้นใน 
คุณธรรมที่เราเห็นแล้ว อะไรจะมีนี้าหนักกว่ากัน เมื่อเราได้ความจริงด้วยใจตนเองแล้ว เราก็กลับฉัน 
อาหารตามเคย แต่เราไม่ฉันข้าว ฉันแต่หัวมันหัวเผือกนึ่ง ฉันอยู่ ๔ - ๕ วันแล้วจึงฉันข้าว ชาวมูเซอ 
เห็นเรากลับฉันอาหารแล้วเขาพาลันดีใจ ในพรรษานี้เราได้นิมิตในภาวนาลันอสดงถึงความนั้นคงในต้าน 
อุบายภาวนาเปีนที่พอใจของเรามาก 

มูเซอคุยโม้อวดเราว่า ตุ๊เจ้า (ท่าน) มาอยู่ด้วยดีมาก ข้าวไร่อุดมไต้มากเหลือกิน บางคนจนไต้ 
ขายวัว ควาย (เขาเลี้ยงไว้ไม่ไต้ใช้งาน) ที่ไม่เคยไต้ขายก็ไต้ขาย (ปกติเขาเลี้ยงหมูขายเป็นรายไต้ประจำ 
ครอบครัว) พริกแห้งเป็นรายไต้ประเภทหนึ่ง นอกนี้แล้วไม่ปีรายได้อะไรเลย เงินทองเราก็เก็บไว้ได้ 
เหลือใช้ ตุ๊เว้ามาสอนไม่ให้เราเล่น ไพ่ ถั่ว เบี้ย เราก็ไม่เล่น เมื่อก่อนปีพวกกะเราะ (ชาวเมือง) เขามา 



๔๓ 


หลอกให้เราเล่น บัดนี้เราบังฅำตุ๊เจ้าสอน เราไม่เล่นแล้ว ออกพรรษาแล้วหัวหน้าเขาคนเดียว ได้นำผ้า 
ขาวหนึ่งพับมาทอดผ้าป่าเรา แล้วเราได้ลาชาวมูเซอ เพื่อกลับลงมาเยี่ยมนมัสการท่านอาจารย์มั่น ที่บ้าน 
ทุ่งมะข้าว ตำบลแม่ปัง เขาพากันอาลัยเรามาก พากันร้องไห้ขอให้เรากลับมาอีก เราไม , แน่ใจได้บอกกับ 
เขาไปว่า ให้ไปหาอาจารย์ดูก่อน บางทีอาจได้กลับมาอีก เมื่อเราไปถึงท่านอาจารย์มั่นแล้ว ได้เล้าพฤติ 
การณ์ต่างๆ ถวายท่านทุกประการ ท่านชอบใจชวนเรากลับไปอีก การกลับไปครั้งนี้เป็นสามองค์ด้วยกัน 
คือ ท่านอาจารย์ เรา ท่านอ่อนสี เมื่อจะขึ้นไปจริง ท่านอ่อนสึไม่สบายให้รออยู่ข้างล่างก่อน 


๒๒. พรรษา ๑๔ จำพรรษาที่เดิม สามองค์ด้วยกัน (พ.ศ. ๒๔๗๙) 

การกลับไปครั้งนี้ทำให้เราลำบากใจ เพราะเขาทำความสนิทสนมกับเรามากกว่าท่านอาจารย์ 
อนึ่ง ท่านอาจารย์ท่านไม่ค่อยถูกกับอากาศเย็น เมื่อไปถูกกับอากาศเย็นเข้าอาพาธของท่านก็กำเริบแทบ 
จะอยู่ไม , ไหว แต่ด้วยใจนักต่อลัท่านก็เอาชนะจนอยู่ได้ตลอดพรรษา คราวนี้เราทำความเพียรดีมาก 
เพราะนอกจากใช้อุบายของตนเองแล้ว ก็ได้อาจารย์ช่วยให้อุบายเราศึกษากับท่านอยู่ตลอดเวลา พอจวน 
เข้าพรรษาท่านอาจารย์ให้เราลงมาเอาท่านอ่อนสีไปอยู่ด้วย พอเราจากท่านไป ๕ คืน ท่านอยู่องค์เดียว 
ได้วิเวกปรารภความเพียรอย่างเด็ดเดี่ยวกล้าหาญ ท่านกลับได้อุบายดีโด่งเลย อาพาธของท่านก็หายไป 
พร้อมๆ กัน พรรษานี้เราทั้งสามต่างก็ตั้งใจปรารภความเพียรจนเต็มความสามารถของตนๆ แบ้เหตุการณ์ 
บางอย่าง ไม , ว่าจะเป็นเรื่องของภายนอกหรือเนื่องด้วยอุบายในทางธรรม ใครมีอะไรเกิดขึ้นเกือบจะ 
เรียกได้ว่ารู้ด้วยกันทั้งนั้น พรรษานี้ท่านอาจารย์ได้พยากรณ์อายุของท่านอย่างถูกต้อง บางครั้งท่านก็ 
พยากรณ์ลูกศิษย์ของท่านรูปนั้นบ้าง รูปนี้บ้างต่างๆ นานา ตามนิมิตและความรู้อันเกิดเองเป็นเองใน 
ภาวนาของท่าน แต่แล้วท่านก็บอกว่า อย่าได้หลงเชื่อทั้งหมด อาจผิดได้ สำหรับเรานั้นตั้งตัวเป็นกลาง 
เฉยๆ เพราะเรื่องเหล่านั้นเปีนเรื่องของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน เรื่องนั้น มิ ใช่วัตถุประสงค์ของผู้กระทำ 
ความเพียรภาวนาอย่างแท้จริง จุดประสงค์ที่แท้จริงคือ การกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปโดยไม่มีเหลือ 
ต่างหาก ในพรรษานี้ท่านอาจารย์ได้อบรมด้วยเล่ห์เหลี่ยมแลอุบายต่างๆ อย่างไม , เคยเห็นท่านทำมา 
แต่ก่อนเลย เราก็ได้ทำตามแลทำทันถูกต้องตามอุบายนั้นๆ ของท่านทุกประการ จนท่านออกอุทาน 
เปรยๆ ว่า ท่านเทสค์นี้ใจร้อน แล้วท่านแสดงนิสัยตามความจริงของท่านออกมาตรงๆ เลย นับว่าเป็น 
โชคดีของเราที่ได้อาจารย์ผู้อบรมเช่นนั้นให้แก , เรา เราเข้าใจว่าท่านอบรมลูกศิษย์ผู้เช่นอย่างเราคงจะหา 
โอกาสได้น้อย เพราะบุคคล สถานที่ และโอกาส เวลาไม , อำนวยเช่นนั้น ถึงแม้ท่านจะอำนวยพรให้เรา 
อยู่ในฐานะธรรมทายาท เราก็ไม่เคยจะลืมตัวและยอมรับเลย เราลือเสียว่าความจริงมันก็อยู่แค'ความจริง 
นั้นแหละ หาพ้นความจริงไปได้ไม่ 



(ร.(ร. 


๒๒.® เรื่องแทรกของคนป้าเข้าบ้าน 

ในพรรษานี้มีคนป่าซึ่งเรียกกันว่า “ผีตองเหลือง” แต่พวกเขาเองไม , ชอบคำคำนั้น เขาบอกว่าอย่า 
ได้เรียกเขาว่า “ผีตองเหลือง” เพราะพวกเขากลัวผีเหมือนกัน ให้เรียกพวกเขาว่าคนป่า ชาวมูเซอเขา 
บอกว่าเขามาอยู่ที่นี่ได้ ๕๐ กว่าปีมาแล้ว เขาไม่เคยเห็นพวกเหล่านี้เข้ามาหาเลย คนเผ่านี้เป็นคนไทย 
เดิม เท่าที่เคยสนทนากับชาวเมืองยอง เมืองรวง ซึ่งอยู่เหนือเชียงตุงขึ้นไป สำเนียงคำพูดภาษาเหมือนๆ 
กัน ที่อพยพลงมาท่ามาหากินอยู่เชียงใหม่ด้วยการจักสาน ท่าขันโตกข้นพาน เรียกว่าขันเขิน (คือผีมือ 
ของคนเผ่าเขินนั้นเอง) เรื่องของคนป่าเผ่านี้แต่เดิมเขาบอกว่ามีราว ๖๐ คน มาภายหลังเกิดไข้ทรพิษ 
ตาย เดี๋ยวนี้มีหญิงชายรวมกันราว ๓๐ คน พอจะสรุปเรื่องของเขาดังนี้ 

ความเปีนอยู่ ไม , มีหลักแหล่ง ตัดไม้เล็กๆ สักแต่ว่าเป็นเสาปัก แล้วเอากิ่งไม้ใบไม้อะไรปกคลุม 
พอนอนบังนี้าฝนนี้าค้างเล็กๆ น้อยๆ บางทีก็นอนตามถํ้าเพิงหินหรือใต้ต้นไม้โคนต้นไม้ สักแต่พอบังๆ 
ผ้านุ่งห่มไม , มี ที่ไปขอมาได้ไว้ปกปิดกายในเวลาเข้าไปในหมู่ม้าน อยู่เป็นกลุ่มๆ กัน กลัวผี กลัวเสือ 
เหมือนกัน ที่อยู่เขาในขณะที่เขาอาศัยอยู่ไม่ค่อยมีคนไปเห็น หากบังเอิญมีคนไปเห็นเข้าผู้หญิงจะต้องวิ่ง 
หนี ล้าวิ่งไม่ทันก็ล้มตัวนอนกลิ้งไป ล้ามีผู้ชายจะต้องออกมาต่อผู้ด้วยอาวุธหอก (เข้าใจว่าเนื่องจากผู้ 
หญิงไม่มีด้าหุ้มตัวนั่นเอง) เขาลือกันว่าผู้หญิงเห็นผู้อื่นนอกจากหมู , ของเขาแล้วเป็นเคราะห์ร้าย เสือกิน 
ตาย อยู่ที่ไหนล้าอาหารอุดมสมบูรณ์ก็อยู่ได้นาน อาหารหมดก็อพยพกันไปอยู่ที่อื่น เขาจึงเรียกชื่อนิมิต 
ว่า ผีตองเหลือง คือพอใบไม้เครื่องมุงเหี่ยวแห้งเหลืองก็หนีไป 

อาหารการกิน อยู่ได้ด้วยเนื้อสัตว์และหัวมันป่า รวงผึ้ง นี้าผึ้ง สัตว์บางชนิดเขาไม่รับประทาน 
เช่น งู เป็นต้น แล้วก็กินสุก จี่เผาแล้วจึงกิน กินแต่กับ ไม่มีข้าวและข้าวสาลีเป็นหลักอย่างคนธรรมดา 
ล้าเป็นนี้าผึ้งก็จะเอามาคลุกกับไม้ผุหรือดินเพื่อให้มีเนื้อมากๆ แล้วจึงจะกิน ไฟใช้เหล็กตีกับหิน (ที่เรียก 
เหล็กไฟพราน) หรือมิฉะนั้นก็ใช้ไม้สีกัน เอาไม้ขีดกล่องให้ก็กลัว เพราะเวลาขีดมันฟู 

วิธี ล่าสัตว์ ล่าด้วยหอกป้ายนี้ายาพิษ (ยางน่อง) เมื่อเห็นรอยสัตว์ก็จะค่อยๆ ย่องตามไป พอเห็น 
สัตว์นอนกลางวันเข้าใกล้แล้วก็จะพุ่งหอกใส่เลย ล้าเห็นสัตว์กำลังหากินอยู่ก็จะค่อยๆ หาที่กำบัง แอบ 
เข้าไปให้ใกล้เท่าที่จะใกล้ได้ แล้วพุ่งหอกขึ้นบนอากาศให้ตกใส่เอง เขาบอกว่าระยะไกลราว ๒๐ - ๓๐ 
เมตรก็ได้กิน หากหอกเข้าลึกถึง ๑ นิ้วฟุตแล้ว เนื้อสัตว์เป็นพิษกินไม , ได้ เข้าตื้นกว่านั้นกินได้ เขาเคย 
เอามาให้เรา เนื้อย่างเหม็นเขียวควันไฟมาก เขาเอามาวางไว้คาคบต้นไม้ไกลขนาด ๑๐ เมตร เหม็นเขียว 
ตลอดคืนแทบนอนไม , หลับ ท่านอาจารย์บอกให้มูเซอเอาไปต้มดู แหมเป็นดินเกือบครึ่งหนึ่ง ฉันไม , ได้ 
เลย 

ขน บ ธรรมเนียมประเพณี อยู่ป่าเป็นพื้น โดยไม , ยอมออกมาให้คนเห็น โดยมากหากจะออกมาก็ 
จะมาขอผ้าขอข้าวแลกเกลือแลเหล็กไปทำเหล็กไฟ คนเผ่านี้บรรพบุรุษเดิมเขาเข้าใจว่าคงจะหนีเจ้าหนี 
นายเข้าป่ามานานแล้ว ดังจะเห็นได้จากประเพณีเขาที่ว่า ห้ามเดินผ่านที่เตียนโล่ง และที่ 1 ซึ่งเขาปลูกฟิง 
ไม , ว่าอะไรทั้งหมด แม้แต่ของปลูกในไร , หรือไร่ที่ได้ปลูกพืชลงแล้ว พวกเขาเหล่านี้จะไม , เดินเข้าไป 



(ร. ห้รึ้. 


กลี้ากรายเลย ไร , จะกว้างทางแสนจะกันดารเขาก็จะต้องเว้น ทั้งๆ ที่ไม , มีห้ามเขา นี่แสดงถึงคนเก่าเฒ่าแก , 
เขาจะหลอกลวงไม , ให้ออกไปในที่โล่ง กลัวคนจะเห็นเอานั้นเอง และที่ว่าผู้หญิงเห็นคนเข้าแล้วก็จะต้อง 
ถูกเสือกินก็เหมือนกัน การเข้ามาขอกินข้าวหรือข้าวสาลี หัวเผือกมันต่างๆ เขากินจนหมดไม , มีเหลือ เรา 
ได้บอกให้เขาเอาไปปันผู้หญิงกินบ้าง เขากลับตอบว่าไม , ได้ เขาได้กินแล้วมันจะติดรสเคยตัว เมื่อเขา 
เข้ามาอยู่ในสังคมคนมูเซอ ดูท่าทีของเขาเหล่านั้นแสดงอาการกลัวคนแปลกหน้าโดยเฉพาะคือกลัวเจ้า 
นายนั้นเอง เดินไปช้าๆ มีการสำรวมระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาอย่างน่าสงสาร เวลาเข้าป่าจะคล่องตัว 
เรามองตามแทบไม , ทัน เห็นแต่ใบไม้ปลิวกับเสียงควบคาบๆ เท่านั้นเอง 

การสมรส หญิงชายต่างมีอิสระในตัวของตนเองเช่นธรรมดาสามัญของคนทั่วไป ต่อเมื่อชายใด 
มีโชคลาภรํ่ารวยได้เนื้อได้อาหารมา หญิงใดชอบรักก็จะไปนอนเป็นคู , เคียงด้วย ส่วนจะแบ่งกันอย่างไร 
เราลืมถามเขา การเลี้ยงลูกจะเป็นภาระของผู้หญิงแต่ฝ่ายเดียว เขาเคยเข้ามาหาเรา เราได้สัมภาษณ์เขา 
หลายเรื่อง จึงรู้เรื่องของเขาดี เราเห็นเขาแล้ว คิด สงสาร เพราะเขาเปีนคนเผ่าไทยเดียว กับ เรา พูด! เรื่อง 
กันทุกๆ คำ รูปร่างหน้าตาก็เหมือนกัน กับ พวกเราทั้งสิ้นทุกอย่าง ในใจเรา คิด อยากสงเคราะห์เขาให้มี 
อาชีพเป็นหลักแหล่ง อย่างน้อยก็ให้เหมือนกับเผ่ามูเซอหรือเผ่าอื่นๆ ที่อยู่บนเขา หากเขาจะรับ 
สงเคราะห์แล้วเราตั้งใจจะรายงานเป็นทางการไปหาเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อจะได้สงเคราะห์เขาต่อไป 
ด้วยเครื่องมือและเครื่องใช้ตลอดจนพืชพันธุต่างๆ ทีหลังเขามาหาเรา เราได้ทาบทามเขาดูว่า การที่ได้ 
บริโภคข้าวก็ดี บริโภคข้าวโพดและเผือกมัน ตลอดถึงพริกเกลือก็ดี รู้สึกอย่างไร อร่อยไหม เขาตอบว่า 
อร่อยดี เราบอกว่า ถ้าอย่างนั้นให้พากันมาอยู่เป็นกลุ่มอย่างมูเซอเหล่านั้น แล้วทำไร่ปลูกข้าวและเผือก 
มันกินเสียจะดีไหม พอเราพูดได้เท่านั้น เขารีบพูดสวนค้านขึ้นมาทันทีว่า พวกข้าน้อย (ผม) เป็นคนปา 
ทำไม'ได้ ถ้าทำเข้า แผ่นดินจะปลิ้น (เป็นคำพูดของคนรุ่นเก่าที่พูดคัดล้านอย่างรุนแรง) คือหมายความว่า 
สิ่งนั้นมันเป็นไปไม , ได้ ล้าท่าได้จะต้องทำให้แผ่นดินพลิกกลับเอาข้างล่างขึ้นมาเป็นข้างบน) พอเราได้ 
ยินเขาพูดดังนั้น โครงการของเราก็เลยยุติลงเพียงแค , นั้น 

เป็นที่น่าเสียดายผู้ที่ได้มนุษย์สมบัติอันลํ้าค่า แด'หาได้ทำให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควรไม่ เพราะ 
เกิดในถิ่นอันไม่สมควร แด'บุคคลที่น่าสงสารมากกว่านั้น คือผู้ที่เกิดมาแล้วได้รับความสมบูรณ์พูนสุข 
พร้อมด้วยประการทั้งปวง ตลอดถึงการศึกษาแล้วประมาทจมอยู่ในความสุขนั้นๆ อันหาสาระมิไต้ นอน 
ให้กาลเวลาเขมือบอายุชีวิตให้สิ้นไปโดยไร้ประโยชน์ก็บังมีเป็นอันมาก 

ในพรรษานึ นอกจากท่านอาจารย์จะพยากรณ์สิ่งต่างๆ แล้วยังปรารภว่า ท่านยังมีภาระที่จะต้อง 
รับหมู , คณะต่อไปอีก แล้วก็ปรารภที่จะตั้งสำนักทางเชียงใหม่เสนอให้เราช่วยพิจารณาอีกด้วย เราดีใจที่ 
ท่านคิดจะรับเป็นภาระหมู , อีก แล้วเราจึงปรารภถึงคนทางภาคอีสานว่า เหาะสมควรแก , การปฏิบัติธรรม 
มากกว่าทุกๆ ภาค โดยเฉพาะภาคเหนือแล้วได้ผลน้อย เราได้ชิ้ให้ท่านเห็นว่า ดูแต่ท่านอาจารย์มาอยู่ 
ทางนีได้๗ - ๘ ปีแล้ว มีใครบ้างที่ออกปฏิบัติตาม หมู , ที่ตามๆ ท่านอาจารย์มานี้ถ้วนแต่ลูกศิบย์เก่าคน 
ภาคอีสานทั้งนั้น บัดนี้คนทางภาคอีสานไม่ว่าพระหรือฆราวาส มีเจ้าคุณธรรมเจดีย์ เป็นด้น ต่างก็พา 



๔๖ 


กันบ่นถึงท่านอาจารย์ กระผมมานี้ทุกคนร้องขอให้กระผมอาราธนาให้อาจารย์กลับทั้งนั้น ส่วนการจะ 
กลับทางไหนเขายอมยินดีรับภาระทั้งหมด ขอให้กระผมบอกข่าวเขาก็แล้วกัน แล้วท่านก็ปรารภถึงภูเขา 
ทางอำเภอนาแกว่าน่าอยู่น่าสบายมาก ท่านชอบภูเขาเช่นนี้ พวกเราพากันไปอยู่ทางโน้นเถอะ แต่ว่าท่าน 
ต้องเป็นนายประตูให้ผมนะ หากใครมาหาล้าท่านเห็นไม่สมควร ขออย่าไต้ปล่อยให้เข้ามาหาผม หลัง 
จากออกพรรษาแล้วท่านได้กลับมาทางอำเภอพร้าวอีก (ตามที่เพื่อนๆ เล่าให้ฟิงว่า ท่านได้มาปรารภกับ 
หมู่คณะในทำนองนั้นอีกเหมือนกัน) ส่วนเรากับท่านอ่อนสีได้ขออนุญาตท่านอาจารย์อยู่ประกอบเพียร 
ในบริเวณนั้นต่อไปเพื่อให้สาสมแก , ใจอีก ต่อมาไม , กี่วัน ท่านได้พาอาจารย์สาน อาจารย์แหวน อาจารย์ 
ขาว กลับคืนมาหาเราอีก แล้วท่านก็ปรารภในการที่จะจัดตั้งสำนักรับหมู่คณะอีก เราได้ยืนกรานคำเดิม 
หากทั้งทางภาคนี้ผมไม่เห็นด้วย แต่ถึงอย่างไร ล้าท่านอาจารย์ทั้งอยู่ทางภาคนี้จริงแล้ว หลังจากท่าน 
อาจารย์ตั้งสำนักแล้วสามปีผมจึงจะไปช่วยเหลือ คณะของท่านอาจารย์ได้พักอยู่ด้วยสองคืนแล้วก็ 

แยกย้ายกันไป ท่านอาจารย์สาน อาจารย์แหวน และอาจารย์ขาว กลับลงมาอำเภอพร้าว ท่านอาจารย์ 
มั่นกับท่านมนุเลยลงไปทางอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย แล้วจำพรรษาทางโน้นเลย ส่วนเรากับท่าน 
อ่อนสียังพากันประกอบความเพียรอยู่ ณ ที่นั้นต่อไป เมื่อท่านแยกย้ายกันไปหมดแล้ว เรากับท่านอ่อน 
สีได้แยกกันอยู่คนละแห่ง คือท่านอ่อนสีอยู่ที่เดิม เราได้แยกไปอยู่ภูเขาอีกลูกหนึ่ง 
๒๒.๒ จิตมีกิเลสใต้สำนึกหรืออนุสัยกิเลส 

เรื่องที่จะนำมาเล่าต่อไปนั้ เมื่อพูดแล้วก็ขายขี้หน้าตัวเอง แต่กิเลสมันยิ่งขายขี้หน้าตัวมันเองเสีย 
ยิ่งกว่าเราเสียอีก นั่นคืออะไร กล่าวคือ เมื่อเราแยกจากท่านอ่อนสึไปอยู่องค์เดียวแล้ว คืนวันหนึ่งเสือ 
ร้องเรากลัวเสียงเสือจนตัวสั่นสะท้านนอนไม , ได้ ภาวนาไม , ลงเลย ผู้คนก็ช่วยไล่ขนาดยิงปืนขู่ เอาดุ้น 
ปืนติดไฟแดงโร , อยู่อย่างนั้นแหละขว้างใส่แล้วมันก็หนีไปครู , หนึ่งแล้วก็กลับมาอีก บางทีตื่นเช้ามาเขา 
ออกไปท่างาน เห็นนึ่งตงโมงดักหน้าอยู่แล้วก็มี เขาเห็นแล้วก็พากันวิ่งหนี แต่มันก็ไม , เห็นท่าอะไรใคร 
เรานึ่งภาวนาอย่างไรๆ ก็ไม , รวมลงได้ แต่เราก็หาได้รู้ตัวไม , ว่ามันกลัวเสือเหงื่อเปียกโชกหมดทั้งตัว เอ๊ะ 
นี่อะไรกัน หนาวท่าไมจึงมีเหงื่อ ลองเอาผ้าห่มออกดูก็ยังสั่นเทาอยู่ เมื่อภาวนาไม , ลงแล้วมันเหนื่อยมาก 
นึกว่าเอนหลังลงนอนพักเอาแรงสักหน่อยก่อนแล้วจึงจะลุกขึ้นมาภาวนากันใหม่ ขณะนั้นเองพอดีได้ยิน 
เสียงเสือร้องขึ้น เลยสั่นสะบั้นกันใหญ่เหมือนกับเป็นไข้จับสั่น จึงได้รู้ว่ามันกลัวเสียงเสืออย่างไรเล่า 
เราได้ลุกขึ้นตั้งสติกำหนดจิต ให้อยู่นึ่งในอารมณ์เดียวยอมสละชีวิตว่า เรายอมสละความตายแล้วมิใช่ 
หรือ จึงไต้มาอยู่ ณ ที'มี เสือกับคนก็ก้อนธาตุ ๔ เหมือนกันมิใช่หรือ ตายแล้วก็ฝ็สภาพเช่นเดียวกัน 
แล้วใครกินใคร ใครเป็นผู้ตายและใครเป็นผู้ 1 !มิตาย เมื่อยอมสละพิจารณาด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวอยู่ 
นั้น เสียงเสือก็ไม , ได้ยิน ภายหลังเมื่อได้ยินเสียงมัน ใจก็เฉยๆ เห็นเป็นลมกระทบวัตถุอันหนึ่งแล้วมัน 
เกิดเสียงออกมาเท่านั้น นิสัยของเราขี้ตกใจเป็นโรคประสาทมาตั้งแต่เด็กแล้ว เมื่อมีเสียงเสือสัญญาเดิม 
มาปรากฏ จึงท่าให้เรากลัวโดยไม , รู้ตัว กิเลสานุลัย ที่ นอนจมอยู่ในห้วงลึกของดวงใจจึงยาก ที่ จะละได้ 
ถ้าหากไม่ยอมสละความอีกถืออุปาทานในสังขารอันไร้สาระ แลกเอาอมตรสที่ปรากฏอยู่เฉพาะอับใจแล้ว 



๔๗ 


ก็ปึะเอาชนะกิเลสไม่ได้เลย แม้พระสารีบุตรอัครสาวก ผู้ถึงอรหันต์แล้วก็ละได้ แต่วาสนานิสัยยังละไม , 
ได้เลย ไม่เหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ในช่วงระยะที่เรากำลังทำความเพียรด้วยความกล้าหาญอยู่นั้น ได้เกิดมีภาพนิมิตอันน่าเกลียดขึ้น 
มาเรื่องหนึ่ง เป็นเรื่องที่นำเอามาประจานขายขี้หน้ากิเลสให้กับท่านผู้อ่านได้รู้บ้าง บางทีอาจเป็น 
ประโยชน์ของผู้เห็นโทษของกิเลสจำพวกนี้แล้วจะได้ระวังสังวรต่อไป ภาพนั้นปรากฏเป็นหญิงวัยกลาง 
คนซึ่งเมื่อปรากฏขึ้นเราก็จำได้ชัดเจน เพราะเมื่อราว ๕ - ๖ ปีล่วงมาแล้ว เราได้เห็นเขาแล้วเขาก็ได้ 
อุปัฏฐากเราด้วยเจตนาศรัทธาอันจริงใจ เรานึกว่าเขาเป็นคนดีมีศีลธรรม สุภาพเรียบร้อยน่าคบ สมเป็น 
อุบาสิกาในพระพุทธศาสนาโดยแท้ ส่วนรูปร่างเราก็เห็นว่าเป็นธรรมดาอย่างสามัญชนหญิงทั่วไป จาก 
นั้นแล้วเราก็ไม่นึกคิดอะไรอีก นอกจากจะระลึกถึงอุปการคุณของเขาตามวิสัยของพระผู้ซึ่งมีชีวิตอยู่ได้ 
เนื่องด้วยคนอื่น ขณะที่ปรากฏภาพของเขามาทั่งแอบสนิทเคียงข้างขวาอยู่นั้น ภายในใจของเราในขณะ 

. . ๐ '..ๆ.? , ^6รี--'.?*!-.^'-..--54- .^.... ..0^... 1 .-..1ๅ 9^ เ'-' I . V ..... ... .5*1. . 

นัน มัน ฌรูสกว่าเบนกันเองนกระ เร ทังตัวเราและตัวเขาดูเหมึอนว่าเคย เด้อยู่กินร่วมกันมานานเปัน 
สิบๆ ปี แต่หาได้มีความใคร่ กำหนัด อะไรไม่ เราตกใจออกจากภาวนาแล้วตรวจลูจิตของตนก็ไม่มี 
สัญญาอารมณ์ในเรื่องนั้น แล้วก็ลืมไม่เคยนึกถึงเลยตั้ง ๕ - ๖ ปีมาแล้ว ทำไมถึงมาเป็นเช่นนี้ได้ เมื่อมา 
พิจารณาไปๆ ก็มารู้เรื่องกามกิเลสานุสัยที่มันจมดิ่งอยู่ก้นทะเลลึกจนเหลือวิสัยของผู้ประมาทแล้วจะตาม 
จับตัวมันได้ 

ผู้มีปัญญา แต่ขาดศรัทธาความเพียรแลความอดทนกล้าหาญ ก็ไม่สามารถจะค้นคว้าจับเอาตัว 
ของมันออกมาประชันหน้าได้ 

ผู้มีศรัทธา มีความเพียรกล้าหาญแด'ขาดปัญญา ก็ไม่สามารถจะประหารมันไต้เหมือนกัน 

ผู้มีศรัทธา มีความเพียรด้วย และมีความอดทนกล้าหาญประกอบด้วยปัญญา ประกอบความ 
เพียรรักษาความดีนั้นๆไว้ติดต่อกันอย่าให้ขาด นั้นแลจึงสามารถขจัดกิเลสานุลัยให้มดสิ้นไปได้ 

แล้วเรายังพิจารณาต่อไปอีกว่า นักภาวนาผู้ได้ฌานทั้งหลาย กามกิเลสมันลวงให้ตกหลุมลึก 
ด้วนเหตุนี้เอง กล่าวคือเมื่อปรากฏภาพนิมิตดังกล่าว ก็เลยลือเอาเป็นจริงเป็นจังว่าเคยเป็นบุพเพเสน่หา 
สันนิวาสแต่ชาติก่อน แล้วก็เกิดความเอ็นดูสงสารกำหนัด รักใคร่เป็นไปตามสายของมัน จนกระทั่ง 
เสาะแสวงหาภาพนั้นแล้วก็เล่าความจริงในสิ่งที่ไม่น่าเล่าสู่กันฟิง ไฟฟ้าสายคู่ไฟมันเดินอยู่แล้ว แม้ 
โลหะของแข็งเมื่อเข้าใกล้กันแล้วไหนจะทนอยู่ได้ จำจะต้องดึงดูดสัมพันธ์ให้เข้าหากันจนได้ เรื่องใน 
ทำนองนี้นักภาวนาโดยเฉพาะพระ บางทีถึงขนาดเป็นคณาจารย์ก็เคยตกหลุมทะเลลึกมากต่อมากแล้ว 
เมื่อเห็นภาพปรากฏเช่นนั้น แทนที่จะกลัวเห็นเป็นภัยอันตรายอันน่ากลัว แล้วขับเอาอาวุธลุกขึ้นต่อลั 
เพื่อชิงชัย กลับไปสวามิภักดซ้าศึกอย่างน่าเสียดาย พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่ 
เกิดมาในโลกนี้ ล้วนแล้วแต่ ไต้ เกิดเป็นพ่อเปีนแม่เปีนพี่เปีนน้องหรือเปีนผัวเปีนเมียแลเปีนญาติซึ่งกัน 
และกันทั้งนั้น ไม่ ชาติใดก็ชาติหนึ่ง บางทีเนื้อ ไก่ และสุกรที่เราบริโภคนี้อาจเป็นเนื้อบิดามารดาของเราก็ ได้ 



๔๘ 


เพราะคนเราย่อมมีกิเลสอยู่ย่อมตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดอีกนับชาติไม่ถ้วน นับประสาอะไรเมื่อมาเห็น 

ภาพปรากฏยั่วยุเพียงครั้งเดียวแล้วตามมันไป 

ไหนๆ ก็ได้ประจานขายขี้หน้าข้าศึกมารร้ายมาแล้ว จึงขอนำเอามาเล่าอีกสักเรื่อง คือ มีหญิง 
สาวสวยคนหนึ่ง ซึ่งเขาและญาติพ่อแม่ก็เคารพนับถือเรามาก และเราก็ได้สงเคราะห์ด้วยการอบรม 
ศีลธรรม โดยเฉพาะก็อยากให้เขาเห็นโทษในภาวะเป็นหญิง แล้วรักษาพรหมจรรย์ให้ตลอดชีวิตสมตาม 
เจตนาของเรา แต่เหตุการณ์หาได้เป็นอย่างนั้นไม่ เขากลับยอมทำความชั่วเสียตัว เมื่อมารู้สึกแล้วเสียใจ 
ร้องไห้ เราบังเอิญไปรู้เรื่องนั้นเข้า แล้วเกิดความเบื่อหน่ายอย่างยิ่งในความใจเบาของหญิง จากนั้นมาตัว 
เขาเองทั้งเคารพและละอายเรามาก เราได้แต่คิดว่าอะไรหนอๆ ทำไมจึงได้เป็นไปถึงเพียงนั้น มองดูตัว 
เขาแล้วดูเหมือนเป็นรูปคนแต่ร่าง ส่วนใจเป็นสัตว์ดิรัจฉานไปเลย ยิ่งคิดคำนึงถึงเรื่องนั้นขึ้นมาแล้ว มัน 
ทำให้เบื่อหน่ายผู้หญิงคนนั้น ขนาดคลื่นไล้แทบอาเจียนออกมาเลย อาการเช่นนั้นเป็นอยู่นานปี คำนึง 
ถึงเรื่องนั้นขึ้นมาเมื่อไรก็ให้เกิดอย่างนั้น เบื่อหน่ายแบบนี้ซึ่งเราไม่เคยเป็นมาแต่ก่อน แล้วก็มิใช่เป็นทาง 
มรรคปฏิบัติแน่ แต่มันได้เกิดเป็นมาแล้ว ภายหลังเรามาคิดถึงโทษของตัวกามว่า มันร้ายกาจอึงเพียง นี้ 
เมื่อมันเกิดขึ้นในสันดานของใครเร้นพระอรหันต์และสัมมาลัมพุทธเจ้าแล้ว ไม่ว่าผู้นั้นปึะมีศีลธรรม 
หรือเปีนอันธพาล แม้แด'ท่านผู้ได้ฌานสมาบัติแล้วก็ตาม มันจะต้องใช้อำนาจขมํ้าเอาเปีนเหยื่อของมัน 
ถ่ายเดียว โดยปราศจากเมตตาปราณีเอาเสียเลย เหมือนเสือตะครุบลูกสุนัขอันไม่มีทางต่อสู้กินอย่างใจ 
เย็น แล้วทำให้เอ็นดูผู้หญิงคนนั้นว่า แท้จริงตัวเขาเองก็ยังตั้งใจหวังดีต่อความดีอยู่ แต่ตัวกามกิเลสนั้นสิ 
มันร้ายกาจมาก ใช้อำนาจขนั้าไม่เลือกหน้าใคร จึงน่าตำหนิตัวกามอย่างยิ่งแลไม่น่าให้อภัยในที่ใดๆ ทั้ง 
นั้น แล้วเกิดสงสารผู้หญิงคนนั้นเป็นคำลัง 

ผู้ที่ยังตกอยู่ในห้วงของกามโอฆะแล้วจะต้องมาเกิดในกามภพอันนี้ กามภพหรือกามภูมินี้เปีนที่ 
บำเพ็ญบารมีของผู้ต้องการความเจริญก้าวหน้าต้านจิตใจก็ไต้ เปีนสนามต่อสู้ของผู้ต้องการชิงชัยก็ได้ 
หรืออาจเปีนหลุมฝังศพของพวกอันธพาลก็ได้ กามภพหรือกามภูมิอันนี้ มีทรัพยากรธรรมชาติทั้งภาย 
นอกและภายในเสร็จสรรพ เปีนแหล่งของผู้มีปัญญาสามารถหามาใช้!ห้เปีนประโยชน์ได้ตามต้องการ 
ต้นไม่ในป่าไม่มีแล้วจะไปหารากยามาจากไหน หมอไม่มีรากยาก็หาประโยชน์ไม่ไต้ รากยามีหมอก็มีแต่ 
คนไขไม่ยอมรักษาหรือรับประทานยาโรคก็ไม่หาย ผู้เห็นคุณในกามภพแล้วเพลิดเพลินอยู่ในกามทั้ง 
หลาย เรียกว่า กามคุณ ผู้ได้รับพิษสงของกามทั้งหลายเห็นเปีนภัยอย่างร้ายแรงเรียกว่า กามโทษ ผู้สละ 
กามได้ทั้งหมดเรียกว่า เนกขัมมะ 

ทีหลังเราได้กลับมาอยู่ทีเติม เปลี่ยนให้ท่านอ่อนสึไปอยู่ที่เราอยู่ คราวนี้เราได้ผจญภัยกับเสือ 
อย่างจังเลย คือคืนวันหนึ่งเสือได้มาตะครุบกินควายริมกุฏิเรานั้นเอง เราได้เคาะไม้ช่วยไล่ทั้งตะโกน 
แรงๆ ด้วย แต่เสือก็ไม่ยอมปล่อย ลากไปกินจนได้ คราวนี้เราไม่กลัว แต่ไม่กล้าออกมาช่วยควายได้ 
เพราะกลัวมันจะขทั้าเราเข้าไปอีกคน 



๔๙ 


เราสองคนอยู่บำเพ็ญ ณ ที่นั้นพอสมควรแล้ว ก็ย้ายไปตามหมู่บ้านมูเซอซึ่งอยู่ตามแถวนั้นโดย 
ลำดับ เมื่อปลูกศรัทธาปสาทะเขาพอควรแก่เวลาแล้วจึงได้กลับลงมาทางอำเภอพร้าว แล้วเที่ยวไปทาง 
อำเภอเชียงดาว วกกลับมาทางอำเภอแม่แตง 

๒๓. พรรษา ๑๕ จำพรรษาที่บ้านโป่ง อำเภอแม่แตง (พ.ศ. ๒๔๘๐) 

บ้านโป่งเป็นสำนักที่ท่านอาจารย์มั่นเคยไปจำพรรษาแล้ว เจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ 
สิริจันโท) ก็เคยไปพักบ้านนี้ ญาติโยมนับว่าฉลาด เข้าใจธัมมะธัมโมได้พอสมควร ปีนี้เราจำพรรษา 
ด้วยกัน ๕ รูป คือ อาจารย์บุญธรรม ๑ พระเขื่อง ๑ พระเมืองเลย ๑ (จำชื่อไม , ได้) พระอาจารย์ชอบ ๑ 
และเรา เราเป็นหัวหน้าได้เลือกสรรอุบายต่างๆ มาเทศน์อบรมหมู , เพื่อน เพื่อให้ได้หลักธรรมปฏิบัติ 
แน่นแฟ้นมั่นคง เป็นที่พึ่งแก , ตนเองได้ต่อไป ในหมู , นั้นท่านอาจารย์ชอบเป็นผู้เคร่งในธุดงค์กว่าเพื่อน 
เป็นการหาได้ยากกัลยาณมิตรเช่นในพรรษานี้ เราเทศน์อบรมเกือบแทบทุกคืน ขณะที่เราเทศน์อบรมอยู่ 
นั้นหมู่เพื่อนก็ตั้งมนสิการท่าความสงบรับฟิงด้วยดี หลังจากเราอบรมแล้วได้เปิดโอกาสให้เพื่อซักถาม 
ความข้องใจและออกความเห็นต่างๆ ในหมู , นั้น นอกจากท่านอาจารย์ชอบแล้ว ก็มีพระเขื่องเป็นผู้เก่งใน 
ด้านปรจิตตวิชา ใครจะมีอารมณ์อะไรข้องอยู่ภายในจิต หรือไปท่าความผิดอันใดก็ตามพระธรรมวินัย 
แล้ว ทั้งสองท่านนี้จะต้องตามไปรู้เห็นทั้งนั้น ในหมู , นั้นผู้ที่น่าสงสารกว่าเพื่อนคือ ท่านอาจารย์ 
บุญธรรม (เป็นชาวสุรินทร์) มีพรรษามากแต่ยังภาวนาไม่เป็น ทั้งสองท่านนี้จะตามไปรู้เรื่องอะไรต่อ 
อะไรของท่านหมดทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วก็มิใช่เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นไปเสียด้วย พอเพื่อนทักเข้าก็ยอมรับ 
สารภาพโดยดี จนยอมลงกราบพระผู้อ่อนพรรษากว่าเสียด้วย ท่านทั้งน้อยใจและอับอายหมู , เพื่อนมาก 
แล้วก็ไม่เคยพบท่านอาจารย์มั่นเลย แต่เคยเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์สิงห์ อยากฟ้งเทศน์ท่านอาจารย์ 
มั่นมาก โดยท่านสำคัญตัวว่าท่านมีความรู้พอ หากได้ฟ้งเทศน์ท่านอาจารย์มั่นแล้วจะรู้เห็นธรรมโดย 
พลัน เราเคยเตือนท่านเสมอว่า ให้ระวังเมื่อเห็นและฟ้งเทศนาของท่านแล้วจะเกิดความประมาทท่าน 

ออกพรรษาแล้วท่านอาจารย์มั่นได้ย้อนกลับมาหาพวกเราอีก ท่านอาจารย์บุญธรรมได้ฟ้งเทศนา 
ของท่านอาจารย์มั่นเท่านั้นแหละ กลับตาลป้ตรตรงกันข้ามเลย คือไม่พอใจในอุบายของท่านอย่าง 
น่าเสียดาย ภายหลังท่านจะน้อยใจอย่างไรก็ไม่ทราบ ได้หนีจากหมู , ไปเที่ยววิเวกรูปเดียว แต่โชคไม , 
อำนวยเป็นไข้ป่ามาลาเรียขึ้นสมอง ท่านอาจารย์เหรียญไปเจอเข้าจึงได้หอบกันมา เลยมามรณภาพที่ 
โรงพยาบาลเชียงใหม่ โดยญาติและลูกศิษย์ไม่มีใครได้ไปปฏิบัติรับใช้ ส่วนเราและพระเขื่องเมื่ออยู่อบ 
รมกับท่านอาจารย์มั่นพอสมควรแก , เวลาแล้ว ได้ขอลาท่านออกไปวิเวกตามลำแม่นี้าแตงขึ้นไป ได้ไป 
วิเวกอยู่ใกล้ป่าเมี่ยงเขาแห่งหนึ่ง พอไปถึงเราได้ให้พระเขื่องอยู่เฝ็าเครื่องบริขารที่วัดร้างเชิงเขา ส่วนเรา 
ได้ขึ้นไปหาที่พักบนเขา มีผู้หญิงคนหนึ่งได้มาเที่ยวเย้าหยอกกับผู้ชายหนุ่มๆ ที่อยู่ในนั้น พระเขื่องเห็น 
เข้าเกิดความกำหนดอย่างร้ายแรง เรากลับลงมาจากที่พัก เห็นอาการอย่างนั้นเราได้พยายามอบรมและ 
ให้อุบายต่างๆ นานา อันจะเป็นทางระงับอารมณ์นั้นแต่ก็ไม , ได้ผล เรื่องนี้เราเข้าใจดีแล้ว ตั้งแต่เมื่อเธอ 



๕๐ 


จะมาอยู่ด้วยเราทีแรก เธอเล่านิมิตก่อนแต่เธอจะมาหาเรา ขณะที่เธออยู่ที่อำเภอแม่สรวยกับท่านอาจารย์ 
มั่นว่า เธอได้ทราบข่าวเราแล้วทำให้เกิดศรัทธามากอยากจะมาหาเรา เธอได้นิมิตว่า ปรากฏเป็นถนน 
จากที่อยู่ของเธอตรงแน่วพุ่งมาหาเรา เธอได้เดินตามถนนมาถึงที่อยู่ของเราโดยราบรื่น หัวถนนจดเชิง 
บันไดกุฏิเราพอดี แล้วเธอเกาะบันไดขึ้นไปหาเราสูงมาก พอถึงได้กราบเราแล้ว เราได้มอบผ้าให้เธอ 
หนึ่งไตร แต่เธอไม , ยอมรับ พอดีเหตุการณ์ได้มาตรงกับนิมิตของเธอพอดี เราเองก็หมดเยื่อใยในตัวเธอ 
ลงเพียงเท่านั้น ตอนเช้าเมื่อฉันเช้าอยู่ เธอแสดงความโกรธให้เราด้วยเหตุเล็กน้อย พอตอนเย็นจึงเช้าไป 
หาเราแล้วได้แสดงโทษต่อเราและบอกว่าเย็นวานนี้มีผู้หญิงมาพูดเย้าหยอกกับผู้ชายหนุ่มให้เห็นแล้วจึง 
เกิดความกำหนัดจากนั้นภาวนาไม , ลงตลอดคืนเลย แล้วขอลาแยกทางเราเที่ยวไปตามลำพัง หลังจากนั้น 
มาราวสามเดือนได้เจอเธออีก เราได้ชักชวนให้เธอเริ่มต้นทำภาวนากันใหม่อีก หากตั้งใจทำกันจริงจังก็ 
คงไม , เหลือวิสัยนา ขอเริ่มทำกันใหม่อีกทีเถอะ แต่เธอก็ไม่ยอม ภายหลังทราบว่าเธอได้ลาสิกขาออก 
จากสมฌเพศไปแล้วอย่างน่าเสียดาย เธอเป็นคนใจเด็ด ทำอะไรทำจริง มีทิฐิขัด แม้แต่ท่านอาจารย์มั่น 
เทศน์ก็ไม่ยอมลงด้วย เคยเป็นนักเลงโตมาแล้ว พอบวชก็หนีจากบ้านไปโดยไม่มีจุดหมายปลายทาง 
ม้านเดิมเธออยู่ม้านนั้ากํ่า อำเภอธาตุพนม 

อภิญญา ๖ เช่น ปรจิตตวิชา รู้วาระจิตของผู้อื่นนี้ เปีนต้น เปีนของอสาธารณ์ หาได้เกิดมีแก่ 
ผู้ปฏิบัติทั่วไปไม่ บางท่านปฏิบัติเอาจนชิตละเอียดบริสุทธิลักเท่าไรๆ อภิญญาไม่เกิดเลยลักอย่างก็มี 
บางท่านปฏิบัติพอจิตรวมเปีนขณิกะ อุปจาระนิดหน่อย ก็ เกิดแล้ว สำหรับพระเขื่องคนที่ว่านี้ เธออบรม 
จิตให้สงบได้ดีมาก จะทำให้จิตสงบตลอดวันยังคํ่าคืนยังรุ่งก็ทำได้ เธอเดินไปตามธรรมดามันปรากฏใน 
ใจเธอเหมือนกับเดินอยู่บนอากาศ หรือมิฉะนั้น ก็เหมือนกับอยู่ใต้บาดาลโน่น เพราะจิตของเธอไม , ถอน 
ออกจากสมาธิ แต่ไม่มีปัญญาพิจารณาพระไตรลักษณ์ เรียกว่าโลกิยอภิญญา เกิดจาก โลกิยฌาน 
นับประสาอะไรแต่พระเขื่อง พระเทวทัตขนาดเหาะเช้าช่องพระแกลไปปรึกษากิจการกับเจ้าชายอชาต 
ศัตรูได้ก็ยังเสื่อม 


๒๔. พรรษา ๑๖ จำพรรษาที่บ้านหนองลู่ อำเภอปากบ่อง (อำเภอป้าซาง 

ในป้จจุบัน) จังหวัดลำพูน (พ.ศ. ๒๔๘๑) 

ม้านหนองลู่เป็นม้านชาวมอญ พระที่วัดลู่เหมือนจะเคร่งครัดในวินัยพอควร แต่สมภารตามที่ 
ชาวม้านว่าท่านขลังพอดูเหมือนกัน ชาวม้านจะไปในงานใด ท่านเสกนั้ามันงาให้เขากิน ให้ทาแล้วแทง 
ไม่เช้า ตีไม่แตก คนแถบนั้นเมื่อเห็นชาวหนองดู , ไปในงานไหนแล้วต่างก็จะพากันจ้องขับตาลูกันเป็น 
แถว ส่วนชาวม้านได้อาจารย์ดีแล้วก็กำเริบไม , กลัวใครทั้งนั้น เคยมีม้านแถบนั้นเขารวมหัวกันมีอาวุธ 
ครบมือยกขบวนมาล้อมบ้าน จะแก้แค้นเอาให้ตายหมดทั้งม้าน ผู้ชานรู้ตัวพากันวิ่งเข้าป่าหัวซุกหัวซุน 
ต่างเอาตัวรอด สมภารอาจารย์ดีองค์นี้แหละอายุไต้ ๘๐ ปีแล้ว ลูกพระกัมมัฏฐานเที่ยวธุดงค์มาขอพัก 



๕๑ 


อาลัยได้อบรมเอาเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างน่าอัศจรรย์ เลยเกิด 
ความเลื่อมใสยอมสละมานะทิฐิขอเปีนลูกศิษย์ท่าน ภายหลังพร้อมลันทั้งวัดโดยการสนับสนุนของชาว 
บ้านด้วย ได้เปลี่ยนแปลงเปีนคณะธรรมยุต สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์) เมื่อครั้งเป็นพระญาณดิลก 
ไปรักษาการที่วัดเจดีย์หลวงเชียงใหม่ ได้ขอร้องให้เราไปเป็นสมภารวัดหนองลู่เป็นองค์แรก มีพระปลัด 
ทองสุกเป็นรองสมภาร ในพรรษานี้พระมหาขันธ์หัดเทศน์เป็นปฐมฤกษ์ เป็นครูสอนปริยัติธรรมด้วย 
ในพรรษานี้เราได้อบรมประชาชนให้เกิดศรัทธาปสาทะเข้ามารักษาศิลอุโบสถมากเปีนประวัติการณ์ บาง 
บ้านปิดประตูแล้วพาลันมานอนรักษาศิลอุโบสถที่วัดหมดครอบครัวเลยก็มี ประเพณีคนมอญเด็กสาวๆ 
จะไม , มีการรักษาศีลอุโบสถเลยซึ่งตรงกันข้ามกับชายหนุ่ม ชายหนุ่มสึกจากพระแล้วจะเข้าวัดรักษา 
อุโบสถไม , ขาดเลย น่าชมเชยเขา คนบ้านนี้ถึงแม้อาชีพเขาจะไม , ค่อยคล่องแต่เขาก็ศรัทธาดีมาก นอกจาก 
นี้เรายังได้สอนให้เขาทั้นคงอยูไนพระไตรสรณาคมน์ ละมิจฉาทิฐิถือผีเสีย ได้มีผู้เห็นดีเห็นชอบด้วยพา 
กันยอมสละผีมอญมาขอรับเอาพระไตรสรณาคมน์เปีนสรณะแทนเปีนจำนวนมาก แต่ออกพรรษาแล้ว 
เราจำเป็นจะต้องเดินทางกลับภาคอีสานเสีย จึงเป็นอันยุติไว้เพียงเท่านั้น 

ความเปีนเศรษฐีมีปึนคนอนาถา ก็มิไต้เป็นอุปสรรคแก'การจับจ่ายอริยทรัพย์ของผู้มีศรัทธา 

ปัญญา ฉะนั้นอริยทรัพย์จึงเปีนของมีคุณค่าเหนือกว่าทรัพย์ทั้งปวง 

๒๕. พรรษา ๑๗ - ๒๕ จำพรรษาที่วัดอรัญญวาสี ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 
(พ.ศ. ๒๔๘๒ - ๙๐) 

ก่อนจะกลับเราได้ไปกราบนมัสการลาท่านอาจารย์มั่น ซึ่งได้จำพรรษาอยู่ ณ ที่วัดเจดีย์หลวง 
จังหวัดเชียงใหม่ ตามคำขอร้องของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์เช่นเดียวกัน แล้วเราก็ได้อาราธนาให้ท่าน 
กลับภาคอีสานอีกวาระหนึ่ง คือก่อนเข้าพรรษาเราได้อาราธนาท่านครั้งหนึ่งแล้ว ท่านก็ปรารภว่า 
เจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ก็มีหนังสือมานิมนต์เหมือนกัน แท้'จริงเราได้เคยทาบทามท่านเห็นมีทีท่าท่านจะ 
กลับ เราจึงได้มีหนังสือแนะให้เจ้าคุณพระธรรมเจดีย์มีหนังสือมานิมนต์ท่าน เมื่อเรายํ้าว่า แล้วท่าน 
อาจารย์จะกลับไหม ท่านบอกว่า ดูกาลก่อน แล้วกราบเรียนท่านว่า ผมขอลากลับละ เพราะมาหาวิเวก 
ทางนี้ก็เป็นเวลานานพอสมควร จะดีชั่วขนาด ไหนก็พอจะพิสูจน์ตัวเองได้แล้ว 

แล้วเราก็มีจดหมายเรียนท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์อีกฉบับหนึ่ง การเดินทางกลับครั้งนี้เขาให้ 
เด็กคนหนึ่งมาเป็นเพื่อน ส่วนท่านอ่อนสีย้งอยู่ติดตามท่านอาจารย์มั่นต่อไป เมื่อกลับมาถึงท่าบ่อ 
ชังหวัดหนองคายแล้ว เราตั้งใจจะอบรมหมู่เพื่อนให้เคร่งในเรื่องปฏิบัติ แต่ก็ทำมาได้ราว ๓- ๔ ปี ได้ 
ผลราว ๒๐ - ๓๐ X ต่อจากนั้นมาไม , ค่อยได้ผล จึงได้หันมาล่งเสริมในด้านการศึกษาควบคู , กันไป 
พร้อมกันนี้เราได้นำหมู่ไหว้พระสวดมนต์ประจำ หลังจากไหว้พระสวดมนต์แล้ว ได้ซ้อมสวดมนต์ทั้ง 



๕!ต) 


มคธลังโยคและร้อยแก้วทั้งปาฏิโมกข์ก็สวดต่อท้ายสวดมนต์เปินประจำ เราผลิตนักสวดได้มากทีเดียว 

เราเห็นคุณประโยชน์ประจักษ์แก้วจึงไต้ทำเช่นนั้นเรื่อยมาจนกระทั้งบัดนี้ 

อนึ่งขณะเราได้กลับมาอยู่วัดอรัญญวาสีได้ ๒ พรรษา คือ ระว่างปี พ.ศ. ๒๔๘๔ - ๒๔๘๕ 
เราได้พาลูกหลานญาติโยมไปสร้างสำนักขึ้นที่ตะวันตก บ้านกลางใหญ่ ยังเป็นสำนักถาวร มีพระเณรจำ 
พรรษาตลอดมาทุกปีมิได้ขาดจนกระทั้งทุกวันนี้ ปัจจุบันมีชื่อว่า วัดนิโรธรังสี ในระยะนี้ท่านเจ้าคุณ 
พระธรรมเจดีย์กำลังสนใจในกัมมัฏฐานและในตัวของท่านอาจารย์มั่นมาก แท้จริงเจ้าคุณธรรมเจดีย์เมื่อ 
เป็นสามเณรก่อนจะไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพฯ ก็เคยเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์เสาร์ ท่านอาจารย์มั่น 
มาก่อนแล้ว แต่ไม , ได้สนใจธรรมปฏิบัติ หลังจากนั้นมาก็เห็นจะเป็นครั้งผูกพัทธสีมาวัดโพธิสมภรฌ์นั้น 
กระมังที่ท่านได้สัมพันธ์ใกล้ชิดกับท่านอาจารย์ทั้งสอง มาตอนนี้ท่านสนใจมากถึงกับถามปฏิปทาและ 
นิสัยใจคอของท่านอาจารย์ทั้งสองกับเราเสมอ บางครั้งยังให้เราแสดงธรรมที่ได้ยินได้ปังจากท่านทั้ง 
สองให้ปังอีกด้วย เมื่อเรานำเอาธรรมของท่านอาจารย์มาแสดง รู้สึกว่าท่านตั้งใจปังโดยความเคารพ 
สงบนึ่งอย่างน่านับถือมาก ภายหลังท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ได้ให้อาจารย์อุ่น ธัมมธโร ไปนิมนต์ 
ท่านอาจารย์มั่นที่เชียงใหม่ แต่ก็ไม่เป็นผล ไปเล่าเรื่องฉันเจ (มังสวิรัติ) ให้ท่านปังจนเป็นเหตุให้ 
หมู่คณะทะเลาะแตกแยกกัน ท่านอาจารย์มั่นบอกว่า พระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่ทะเลาะกันเพราะเรื่อง 
กินเรื่องขี้ดอก อะไรพวกเราจะมาทะเลาะกันเพราะเรื่องพรรค์ปี เมื่อเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ลงไป 
กรุงเทพฯ ด้วยกิจคณะสงฆ์ พอเสร็จแล้วท่านจึงเลยไปเชียงใหม่แล้วนิมนต์ด้วยตนเอง ท่านอาจารย์มั่น 
บอกว่า เออ! อย่างนี้ซิ นิมนต์ด้วยหหังสือใหญ่ (คือนิมนต์ด้วยตนเอง) 

เรามีโอกาสได้จำพรรษาที่วัดอรัญญวาสีท่าบ่อ เป็นเวลานานครั้งแรกถึง ๙ ปี เป็นประวัติการณ์ 
ในชีวิตของการบวชมา เมื่อก่อนเราไม่สนใจในการก่อสร้างเพราะถือว่าเป็นเรื่องยุ่ง และไม , ใช่กิจของ 
สมณะ ผู้บวชจำต้องประพฤติเฉพาะสมณกิจเท่านั้น เมื่อเรามาอยู่ ณ ที่วัดนี้แล้ว มองดูเสนาสนะที่อยู่ 
อาศัยล้วนแล้วแต่เป็นมรดกของครูบาอาจารย์ได้ทำไว้ให้เราอยู่ทั้งนั้น แล้วมาคิดค้นถึงพระวินัยบางข้อ 
ท่านอนุญาตให้บูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะได้แล้วเกิดความละอายแก , ใจว่า เรามานอนกินของเก่าเฝ็า 
สมบัติเติมของครูบาอาจารย์แท้ๆ ต่อจากนั้นจึงได้เริ่มพาญาติโยมท่าการก่อสร้างมาจนกระมั่งบัดนี้ แต่ถึง 
กระนั้นก็ตาม ไม่ว่า ณ ที่ใดๆ เราไม่เคยทำการเรี่ยไรมาก่อสร้างเลย ละอายแกไจมาก มีก็ทำ ไม่มีก็ 
ไม่ ทำ แล้ว ก็ ไม่ยอมติดในงาน อึงงานไม่เสร็จ เมื่อทุนไม่ มี เราทิ้งได้โดยไม่ มี เยื่อใยเลย เรามาอยู่ ณ ที่นึ่ 
ได้พาญาติโยมก่อสร้างกุฏิใหม่สองหลัง และศาลาการเปรียญหนึ่งหลัง แล้วก็หลังเล็กๆ อีกหลายหลัง 
จำเติมแต่เราออกเที่ยวรุกขมูลมาไม่เคยอยู่จำพรรษาที่เก่าถึง ๓ ปีสักที เพิ่งมาอยู่นานที่ท่าบ่อนี่เอง จะ 
เป็นเพราะเราอยู่นานหรืออย่างไรก็ไม่ทราบ ภายหลังโรคเสันประสาทของเรากำเริบ แต่เราก็กัดปันอด 
ทนอยู่มาเพื่อหวังประโยชน์แก , หมู่คณะซึ่งต้องการอยากจะศึกษาในธรรมปฏิบัติ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๙ ท่าน 
เกต (พี่ชาย) ได้มาอยู่จำพรรษาด้วย แล้วท่านได้มามรณภาพเสียในกลางพรรษานั้นเองด้วยโรคไสัติ่ง แต่ 
อุปสมบทมาท่านมีพรรษาได้ ๑๔ พรรษา อายุ ๔๘ ปี ท่านเกต (พี่ชายคนติดกัน) นับแต่บวชมาไม่เคย 



๕๓ 


จำพรรษาด้วยกันสักที ปีนี้'ได้:มาอยู่ด้วยกัน ดูเหมือนจะเทพนิมิตสังหรณ์อะไรไม่ทราบ พอมาอยู่ด้วยเรา 
ก็ไม , ได้เทศนาสั่งสอนญาติโยมอะไร ให้อยู่ภาวนาทำความเพียรสบายๆ ในพรรษานี้เราเป็นโรคประสาท 
อย่างร้ายแรง ขนาดเทศนาอบรมญาติโยมอยู่บนธรรมาสน์ ไม , รู้ตัวเลยว่าเราพูดอะไรต่ออะไร แต่ก็พูด 
ได้ เมื่อพูดจบแล้วถามญาติโยมผู้ฟ้งว่า เราพูดอะไร ได้ความไหม เขาก็ตอบว่า ได้ความดีอย่างเดิมไม่ 
ผิดแปลกอะไร 

วันหึ่งเราได้นิมิตปนว่า เรากับท่านเกต (พี่ชาย) ได้เดินรุกขมูลไปในป่าด้วยกัน ไปถึงลำธาร 
แห่งหนึ่งได้พากันเดินตามลำธารนั้นไป นี้าไม , ลึกเพียงสะเอว แต่เดินไปก็ไม่ปรากฏผ้าเปียก เราเห็นนี้า 
ใสจืดสนิทดีอยากวักมาบ้วนปากดู จึงเอามือวักใส่ปากอมแล้วก็พ่นทิ้ง โอ้โฮ ที่ไหนได้ฟ้นในปากของ 
เราหลุดออกมากับนี้า ตื่นขึ้นมานึกว่าเป็นจริง พอคลำลูในปากจึงรู้ว่าเป็นความปน เราไม , ค่อยเชื่อความ 
ปนว่ามันเป็นจริงเป็นจัง ปนเพราะเรารักษาจิตไม , ได้มันกวัดแกว่งหลับไป มันจึงปนไปตามอารมณ์ของ 
มัน ถ้าเรารักษาสติให้ดีแล้วจะไม่มีฟินเลย ถึงแบ้ปนก็รู้ตัวว่าเราปนอยู่ แต่ลุกไม , ได้เพราะกายยังไม , 
เคลื่อนไหว เมื่อกายเคลื่อนไหวแล้วจึงลุกขึ้นได้ จิตไม , มีหลับ ที่ฟินคือชิตมันไม , หลับ มันล่งส่ายนั่นเอง 

เมื่อเราไม่เชื่อในความปน คราวนี้นิมิตมาปรากฏให้เห็นด้วยตาใน (คือใจ) ก่อนถึงเดือนสิบเพ็ญ 
ซึ่งเขานิยมทำบุญกันตามประเพณี เรียกว่าบุญข้าสลากภัต เราได้ป่วยล่วงหน้ามาก่อน ๔-๕ วันแล้ว ดัง 
กล่าวมาข้างต้น คราวนี้เป็นหนักมากลุกไม , ได้ ลุกขึ้นก็อาเจียน นอนหลับตาอยู่พอลืมตามองเห็นท้องฟ้า 
มีเมฆเคลื่อนผ่านพระอาทิตย์ ก็เจ็บนัยน์ตาทำให้อาเจียน วันนั้นพอดีเป็นวันพระเราลงเทศน์ไม , ได้ เขา 
จึงนิมนต์ให้ท่านเกตลงเทศน์ ท่านเทศน์อยู่ชั่วโมงครึ่งจึงจบ ญาติโยมได้ยินแล้วพากันแปลกใจมาก ไม , 
นึกว่าท่านจะเทศน์ได้ถึงขนาดนั้น พอดีรุ่งเช้าขึ้นมาเราก็หายจากโรคประสาท และวันนั้นเขานิมนต์เรา 
ไปประชุมในราว ๑๑ โมงเช้า มีคนไปบอกว่าท่านเกตปวดท้องเราจึงกลับมา เมื่อมาแล้วก็มองดูอยู่เฉยๆ 
ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไร เพราะไม่มียา อนึ่งโรคนี้ท่านเคยเป็นมาสิบกว่าปีแล้ว บางทีฉันยาตามมี 
ตามได้ก็หาย บางทีไม , มียาฉันมันก็หายเอง มีครั้งหนึ่งไปบวชอยู่บ้านนาสีดา (บ้านเติม) ๕ วัน ๕ คืน 
นอนไม , ได้ฉันไม , ได้ เวลาจะหายเอานิ้วมือล้วงเข้าที่ทวารหนัก มีอะไรไม , ทราบออกมาเป็นก้อนเล็กๆ 
สามสี่ก้อนจากนั้นก็หายเลย 

ในสมัยนั้นการแพทย์แผนปัจจุบันยังเจริญไม่ทั่วถึง ปวดท้องก็หายาแก้ปวดท้องมากิน ไม่ทราบ 
ว่าไล้ติ่งเป็นอย่างไร ล้าปวดท้องเพราะอาหารเป็นพิษหรือของแสลงหรือท้องมีลมก็หายไป ถ้าเป็นไล้ติ่ง 
อย่างนั้ก็ไม , หาย คนตายเพราะไสัติ่งนั้นับไม , ล้วน ท่านเกตปวดท้องครั้งนี้เป็นเรื่องไล้ติ่งโดยแท้และไม่มี 
ยา เจ็บเอาเหลือจะทนดิ้นคลั่กๆ แต่ไม , เคยได้ยินเสียงร้อง ในที่สุดพูดหลุดปากออกมาประโยคหนึ่งว่า 
อดทนไม , ไหวแน่ คิดว่าเดินจงกรมมันจะสบายบ้าง ให้พยุงขึ้นเดินจงกรม เดินไปได้ประมาณ ๔ - ๕ 
ก้าวเลยอ่อนพับลง พระเณรที่เอาไปเดินเห็นอาการดังนั้นจึงเอามานอนลงที่เติม เวลานั้นเราอ่อนเพลีย 
มากเพราะลูกันมาเป็นเวลานานแล้ว จึงขออนุญาตจากเพื่อนไปพักผ่อน พอดีมีเณรไปเรยกว่า ท่านเกต 



(ไะ (ร. 


อ่อนเพลียมากสลบลงเราจึงรีบมาดู เห็นนอนนิ่งเฉยๆ ไม , พูดอะไร เราเตือนสติอยู่ใกล้ๆ บอกว่าได้ยิน 
ไหม พูดว่าได้ยิน จนเวลาราว ๒ ทุ่มจึงมรณภาพไป 

ท่านเกดเป็นคนอดทนอย่างยิ่ง ทั้งที่ยามปกติและยามโรคกำเริบ โรคมิใช่อย่างเดียว โรคไล้ติ่ง 
โรคนิ่ว และโรคมาลาเรีย โดยเฉพาะโรคไล้ติ่งนี้ เวลามันอักเสบเป็นตั้งหลายๆ วันจึงจะหาย แด , ไม่เคย 
ทำความเดือดร้อนให้ใครเลย เวลาเป็นมาก็นอนนิ่งอยู่คนเดียว อาหารฉันได้ก็ฉัน ฉันไม , ได้นอนนิ่งอยู่ 
อย่างนั้น ปกติท่านก็ฉันน้อยอยู่แล้ว ฉันง่ายด้วย ฉันข้าวกับเกลือก็อยู่ได้ตั้งเป็น ๑๐ วันกว่าๆ ได้รับความ 
ยกย่องจากครูบาอาจารย์ทุกองค์ว่ามีความอดทนดีมาก เราทำฌาปนกิจศพท่านเสร็จแล้วออกพรรษาเมื่อ 
พ.ศ. ๒๔๙๐ โยมมารดาก็มาเสียไปอีกคนหนึ่ง ในปีนั้นเขาเป็นโรคแผลเธื่เอยกันทั้งบ้านทั้งเมือง โยมเรา 
ก็เป็นที่แข้งกับเขาบ้าง เขาพากันรักษาหายหมด โยมเราเป็นรักษาไม , หาย ยาอะไรดีๆ เขารักษาหายเราก็ 
ไปเอามารักษา ก็ไม , หาย เปือยจนกระทั้งเนื้อหนังหลุดออกยังเหลือแด , กระลูกแต่ไม , รู้สึกเจ็บ 

เราอยู่จำพรรษาที่อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โยมแม่ของเราป่วยอยู่ที่บ้านนาสีดา ตำบล 
กลางใหญ่ โรคที่ไม่เชื่อความปนว่าจะเป็นจริงก็พลอยหายไปโดยฉับพลัน ในเมื่อปนว่าปนหลุดออกจาก 
ปาก พอรุ่งเช้ามาเราพยากรณ์ได้เลยว่าวันนี้เราจะต้องออกเดินทางแน่นอน กลับจากบิณฑบาตเห็นคน 
มารอทำอยู่แล้ว บอกว่าโยมมารดาป่วยหนัก ใครจะหาว่าความปนเป็นเรื่องเหลวไหลไม่เชื่อก็ตามใจ แต่ 
เราเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ล้าปนว่าปนหลุดออกจากปาก ไม่บิดาก็มารดาหรือพี่น้องคนใดคนหนึ่งจะต้อง 
เจ็บหนักหรือถึงแก่ความตายแน่ ล้ามิฉะนั้นก็คนใกล้ชิดสนิทสนมคุ้นเคยกับเรา 

เราได้พยาบาลมารดาด้วยธรรมโอสถและยาภายนอกจนสุดกำลัง แต่สังขารมันแก , หง่อมเต็มที 
ได้ ๘๒ ปีแล้ว เอายาอะไรมาใส่รักษามันก็ไม่ทุเลา กินไม , ได้ มีแต่ทรุดลงๆ จนทนไม , ไหวร่วงโรยไปเห 
มือใบไม้แก , ฉะนั้น แต่ด้านจิตใจ เราได้พยาบาลรักษาให้อยู่ในความสงบอย่างยิ่ง จนวาระสุดท้ายเกือบ 
จะไม่มีลมแล้ว เราจึงหยุดให้สติ 

เราได้ทำหน้าที่อุตมบุตรอย่างยิ่ง ในขณะที่ปกติอยู่ ท่านถือเราเสมออาจารย์คนหนึ่ง ขัดข้อง 
ต้องการสิ่งใดปรึกษาหารือเรา เมื่อเราออกความเห็นให้ก็ยอมรับทั้งนั้น ยามป่วยไข้เราได้ให้สติ บางที 
ถึงกับไม , ต้องรับประทานยาเลย ก็หายด้วยความเชื่อมื่นศรัทธาในคำสอนของเรา ตอนจะถึงแก , กรรมก็ 
เหมือนกัน อาจเป็นเพราะความเชื่อมื่นในกำสอนของเราก็ได้ ทำให้ไม่เจ็บแผลที่ขา 

๒๖. พรรษา ๒๖ - ๒๗ จำพรรษาที่เขาน้อย ท่าแฉลบ จังหวัดจันทบุรี (พ.ศ. ๒๔๙๑ 
- ๒๔๙๒) 

ภูเขาลูกนี้ก่อนที่เราจะไปอยู่ เราได้ภาพนิมิตแล้วตั้งแต่อยู่วัดอรัญญวาสี อำเภอท่าบ่อ แต่เราก็ 
ไม่ยักเชื่อว่ามันจะมีเช่นนั้น อนึ่งภูเขาลูกนี้มันไม่น่าจะวิเวกเลย เพราะเป็นภูเขาเล็กๆ อยู่กลางทุ่งมี 
หมู , บ้านรอบเชิงเขา แต่เป็นที่แปลกใจมาก ไม , ว่าใครจะเป็นพระเป็นเณรหรือแม้แต่คฤหัสถ์ชาวบ้าน เมื่อ 
มาอบรมภาวนา ณ ที่นั้นแล้วจะได้รับผลเป็นที่น่าอัศจรรย์ทุกๆ คนไปไม , บ้านก็น้อยตามกำลังของตนๆ 



๕๕ 


ที่น่าแปลกที่สุดก็คือ มีตาแก , คนหนึ่งอายุ ๗๐ กว่าปีแล้ว อาศัยเขาอยู่ แกเป็นนักดื่มเมาเป๋ตลอดวัน เขา 
จ้างให้แกไปอุปัฏฐากพระประจำ ให้เดือนละ ๕๐ บาท แกไม่ยอม พอเราไปอยู่แกเกิดศรัทธาเลื่อมใสไม , 
ต้องจ้าง แกมาภาวนากัมมัฏฐานเกิดภาพนิมิตให้เป็นที่น่าอัศจรรย์ใจ ละสุราเข้ามารักษาอุโบสถได้ ชาว 
บ้านใครๆ ก็นิยมนับถือแก เข้าบ้านใคร ร้านไหน เขาให้อาหารแกกินฟรีๆ ไม่ต้องซื้อ แกยิ่งเห็น 
อานิสงส์มากขึ้นและปฏิบัติพระตลอดมา ที่แปลกยิ่งกว่านั้นก็คือ คนใบ้ที่น่าแฉลบนั้นเองนี่ก็อาศัยอยู่กับ 
เขาเหมือนกัน เราสอนภาษา ใบ้ให้ เขารักษาอุโบสถและภาวนาจนเปีนที่น่าอัศจรรย์ใจของเขา แล้วเขา ได้ 
สอนคนอื่นด้วยภาษา ใบ้ให้ เห็นโทษของการดื่มสุรา เขาภาวนาอยู่ที่บ้านยังสว่างเห็นตัวของเราที่อยู่วัดเลย 
เวลานี้คนคนนี้ได้ข่าวว่ายังมีชีวิตอยู่ แล้วก็ได้สร้างวัดเฉพาะส่วนตัวอยู่ ได้นิมนต์พระไปอยู่และปฏิบัติ 
ด้วยตนเองด้วย 

ส่วนตัวของเราเองก็รู้สึกแปลกมาก คือด้นธรรมที่ไม่เคยคิดและรู้ธรรมที่อังไม่เคยรู้ ลำลับอุบาย 
และแนวปฏิบัติ ได้ ละเอียดถี่ล้วน จนวงแนวปฏิบัติ ได้ อย่างเชื่อตนเอง จึง ได้ เขียนหนังสือส่องทางสมถะ 
วิปัสสนาเปีนเล่มแรก เราอยู่บำเพ็ญเพียร ณ ที่นั้นสองพรรษาตามที่เราได้กำหนดเอาไว้พอดี พรรษา 
สองออกพรรษาแล้วได้ข่าวการอาพาธของท่านอาจารย์มั่น เราจึงจากเขาน้อยไปด้วยการระลึกถึงคุณของ 
เขาลูกนี้อย่างยิ่ง เราได้ไปเยี่ยมไข้ของท่านอาจารย์มั่นจนท่านมรณภาพ แล้วท่าฌาปนกิจศพของท่าน 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว เราไม , ได้กลับไปอีก ทั้งๆ ที่มีผู้ปวารณาจะให้อุปการะแก , เราอย่างดียิ่งถ้ากลับไปอีก 
เป็นแต่ได้ล่งพระไปรอท่าด้วยความไม่แน่นอนของเรา 
๒๖.® ความวิตกของผู้คิดมาก 

หลังจากฌาปนกิจศพของท่านอาจารย์มั่นแล้ว เรามารำพึงถึงหมู , คณะว่า เมื่อก่อนเรามีหมู , คณะ 
ยังไม่มาก และยังไม่เป็นที่รู้จักของผู้คนกว้างขวาง อนึ่งพระผู้ใหญ่ที่เป็นร่มเงา เช่น เจ้าคุณพระอุบาลี 
คุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิรจันโท) ก็ย้งมีเป็นที่พึ่งอาศัยอยู่ หากมีเรื่องเกี่ยวข้องทางคณะสงฆ์ท่านก็รับเอา 
เป็นภาระเสีย เมื่อท่านมรณภาพไปแล้ว เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้อวน ติสโส) ก็รับภาระ 
แทน เมื่อท่านนั้นมรณภาพไปแล้ว ท่านพระอาจารย์มั่น คูริทัตตเถระ ก็เป็นที่รู้จักและเคารพนับถือของ 
พระผู้ใหญ่เป็นอันมาก เวลานี้ท่านอาจารย์มั่นก็มามรณภาพไปเสียแล้ว คงยังเหลือแต่พวกเรา ในคณะ 
ของเรานี้ก็ไม่กี่องศ์ที่พระผู้ใหญ่รู้จัก และจะรับเอาภาระของหมู , คณะอย่างจริงจัง ต่อไปนี้พระคณะลูก 
ศิษย์ของพระอาจารย์มั่นก็นับวันแต่จะเป็นที่รู้จักของคนเป็นอันมาก (แต่เรามันโง่ หารู้ไม , ว่าท่านที่ย้งมี 
ชีวิตเหลืออยู่ ณ บัดนี้ ต่อไปท่านก็จะเป็นพระผู้ใหญ่ และมีความสามารถด้วยกันทั้งนั้น ความวิตกนี้ 
มันอาจเลอะเลือนไปก็ได้) อย่างเลยล้ากระนั้นเราจะเดินทางเข้ากรุงเทพฯ หากมีโอกาสจะได้สังสรรค์ 
กับพระผู้ใหญ่เพื่อฟ้งมติและอุบายของท่านเหล่านั้นว่า ท่านจะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างในคณะของ 
พวกเรา เราได้ออกเดินทางมาพักที่วัดบ้านจิก อุดรฯ เมื่อเราได้มาพักรวมกันกับอาจารย์อ่อน ญาณสิริ 
พักวัดทิพยรัตน์ที่อุดรฯ ท่านอาจารย์อ่อนเข้าใจว่า เราหนีหมู , คณะเอาตัวรอด เราชี้แจงข้อเท็จจริงให้ท่าน 
พีงทุกประการ ท่านจึงเข้าใจความหมายเรา อนึ่งในพรรษานี้ทราบว่า ท่านอ่อนเองก็ได้ไปจำพรรษาที่ทั้า 



๕๖ 


เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรีเหมือนกัน ไม , ทราบว่าท่านจะเข้าใจในคำพูดของเราอย่างไรก็ไม , ทราบ เมื่อเรา 
เข้าไปกรุงเทพฯ แล้วก็ได้มีโอกาสไปกราบนมัสการพระเถระหลายรูป แล้วก็ได้รู้และเข้าใจในทัศนะ 
ของท่านแต่ละรูปที่มีต่อคณะของพวกเราพอสมควร อันเป็นเหตุให้เรามื่นใจในตัวของตนเองและหมู , 

คณะเป็นอย่างดี แต่เรายังต้องการจะชมปฏิปทาและแนวปฏิบัติของสำนักที่มีชื่อเสียงต่างๆ เช่น ที่ราชบุรี 
และเพชรบุรี เป็นต้น เราจึงได้ออกเดินทางไปขอพักเพื่อศึกษาในสำนักนั้นๆ จนกระทั่งถึงชังหวัด 

สงขลา ขณะนั้นพระขุนสิริเตโชดม (อำพัน) ซึ่งเคยเป็นอดีตนายอำเภอ แล้วก็เคยมาอยู่ด้วยเรามาแล้ว 
เธอไปเผยแพร่พระธรรมปฏิบัติทางภูเก็ต พังงา ภายหลังมีพระมหาป่น ชลิโต (พระ ครู วิโรจน์ธรรมาจารย์) 
เป็นชาวนครปฐมซึ่งไม่ใช่คณะของเราไปช่วยประโคมเข้าอีกหนึ่งแรง ท่าให้ผู้คนตื่นเต้นแลเอิกเกริกจนเลย 
ขอบเขต เป็นเหตุให้เกิดความแตกร้าวในกลุ่มเป็นก๊ก พระมหาป่นคุมสถานการณ์ไว้ไม่อยู่และหมู่ก็ไม่มี เมื่อ 
เธอได้ทราบข่าวว่าเรามาอยู่ที่สงขลา เธอจึงได้ไปขอร้องให้คณะของเราไปช่วยแก้ไขสถานการณ์ 
๒๖.๒ เข้าไปเกาะภูเก็ตครั้งแรกและผจญภัยอย่างร้ายแรง 

เกาะภูเก็ตสมัยนั้น ในมโนภาพของคนโดยมากเข้าใจว่าเป็นดินแดนอยู่โดดเดี่ยวและสมบูรณ์ด้วย 
ทรัพยากรเป็นอันมาก มีเศรษฐีเต็มไปหมดทั้งเกาะ อนึ่งคนในเกาะนั้นอกจากนักธุรกิจแล้ว อาจไม่ค่อยได้เห็น 
โลกภายนอกนั้น ความจริงแล้ว มี ส่วนถูกต้องราว ๓๐ 0/อ เพราะการคมนาคม ก็ ยังไม่สะดวก โดยมากข้ามไป 
เกาะภูเก็ตทางเรือ เรายังจำได้เราข้ามไปเกาะภูเก็ตครั้งแรกไปเครื่องบิน ขึ้นจากสงขลาไปลงภูเก็ต เที่ยวบินที่เรา 
ไปมีพวกเราพระสองรูปกับฆราวาสหนึ่งคนเท่านั้น เมื่อส่งเราแล้วขากลับจากภูเก็ตมาลงสงขลามีคนโดยสาร 
คนเดียวแท้ๆ อนึ่งกรรมกรคนอีสานก็ยังมีไม่กี่คน คนแถบนั้นพากันกลัวคนอีสานเหมือนกันกับกลัวยักษ์กลัว 
เสืออย่างนั้นแหละ เพราะเขาได้ข่าวลือกันต่อๆ มาว่า คนอีสานใจดำอำมหิต โหดร้าย จับเด็กๆ ฆ่ากินเป็น 
อาหาร หลังจากเราเข้าไปแล้วหนึ่งปี กรรมกรอีสานพากันแห่เข้าไปเป็นหมู่ แล้วก็เดินตามหลังกันตามถนน 
ยาวเหยียดเลย คนในเมืองพากันมองดูตาตั้งเทียว ส่วนคนที่อยู่ริมเมืองตลอดบ้านนอกเห็นเข้าแล้วพากันวิ่งเข้า 
บ้าน ถ้าอยู่ป่าก็วิ่งหัวซุกหัวซุนเข้าป่าเลย นี่เราไม่ได้เห็นด้วยตาตนเองดอก แต่คนเขามาเล่าสู่ทัเง ด้านความมี 
ความจนคนไทยเราทุกภาคก็เห็นจะไม่เกินกันถึง & 0 / 0 กระมัง คนเรามีมากใช้มากมีน้อยใช้น้อย ที่น่าสงสารคน 
ภูเก็ตมากที่สุดก็คือ คนจนอยากจะทำตนให้เทียมคนมีคนรวยนึ่ซี มันแย่หน่อย 

เราเข้าไปอยู่เกาะภูเก็ตครั้งแรก นอกจากจะไม , มีความตื่นเต้นอะไรแล้ว ยังไปผจญกับภัยแม่ต่อ 
แม่แตนอีกด้วย นั่นคือ ยังเหลืออีกราว ๑๐ กว่าวันจะเข้าพรรษา ได้มีผู้คนพร้อมด้วยพระคณะหนึ่งเขา 
ร่วมหัวกันกีดกันไม , ยอมให้เราอยู่ หาวิธีกีดกันด้วยประการต่างๆ ถึงกับเอาไฟไปเผาเสนาสนะห้าง ใส่ยา 
เบื่อบ้าง เอาก้อนอิฐปาบ้าง ห้ามมิให้คนตักบาตรให้กินบ้าง บางทีพวกเราออกบิณฑบาตเดินตรงมาใส่ 
จะชนเอาบ้าง เราเป็นอาคันตุกะมาอยู่ในถิ่นเขา ต้องของ้องอนเขาได้เข้าไปหาหัวหน้าเขา ร้องขออยู่จำ 
พรรษาอยู่ในถิ่นนั้สักพรรษาบ้าง เพราะจวนจะเข้าพรรษาแล้ว ท่านไม , ยอมแลหาว่าเราเป็นพระจรจัดไป 
โน่นอีกด้วย เราได้ชี้แจงและอ้างเหตุผลอย่างไรๆ ให้ท่านฟ้งท่านก็ยืนกรานไม , ให้อยู่ท่าเดียว สุดท้าย 
ท่านบอกว่าผู้ใหญ่ท่านไม , ให้อยู่ (หมายถึงผู้ใหญ่ทางกรุงเทพฯ) เราก็เลยบอกท่านตรงๆ เลยว่า เมื่อผู้ใหญ่ 



๕๗ 


ท่านมี ผู้ใหญ่ผมก็มีเหมือนกัน ภายหลังได้ทราบว่าท้าทายกันอย่างหนักเลย บอกว่า ถ้าพระคณะธรรม 
ยุตอยู่จำพรรษาที่ภูเก็ต-พังงาได้ จะยอมนุ่งกางเกงเอาเสียเลย ฟ้งดูแล้วน่ากลัวจัง 

๒๗. พรรษา ๒๘ จำพรรษาที่โคกกลอย จังหวัดพังงา (พ.ศ. ๒๔๙๓) 

ผลที่สุดพวกญาติโยมที่เคารพนับถือพวกเราก็ขัดเสนาสนะให้พวกเราอยู่จำพรรษาจนได้ ใน'ปีนี้ 
พระเณรได้ติดตามเราไปด้วยราว ๑๕ รูป รวมทั้งอยู่ก่อนแล้วเป็น ๑๘ รูป แล้วก็แยกกันอยู่สามแห่งด้วย 
กันคือ ที่ตะกั่วทุ่ง ๑ แห่ง ท้ายเหมือง ๑ แห่ง และที่โคกกลอยที่เราอยู่นี่อีก ๑ แห่ง ในพรรษานี้ 
นอกจากคลื่นบนผิวนี้าจะกระทบอยู่ตลอดเวลาแล้ว ยังมีคลื่นใต้นี้ามากระทบกระหนํ่าอีกด้วย นั่นคือ 
คณะธรรมยุตด้วยกันนี่เองเอะอะเอาว่าพวกเราไม่มีธรรมวินัยเป็นเครื่องดำเนินปฏิบัติ ผิดนอกแบบแผน 
ตำราไม่ท่าอุโบสถสังฆกรรมในโบสถ์ ใครอยากเป็นพระอรหันต์ให้ไปหาอาจารย์เทสก์โน่น (อาจเป็น 
การประชดลูกศิษย์ที่หนีมาหาเราก็ได้ เพราะพระทางปักษ์ใต้ออกพรรษาแล้วหาผู้อยู่เป้าวัดยาก) หากจะ 
เป็นความเห็นเช่นนั้นจริงถ้าเป็นพระนวกะบวชใหม่ไร้การศึกษาก็ไม , เห็นแปลกอะไร แต่ถ้าเป็นพระที่มี 
พรรษาและมีการศึกษาพอควรแล้วน่าเห็นใจ เพราะท่านมีแต่ภาคศึกษาไม , ได้ปฏิบัติ ส่วนเราได้ปฏิบัติ 
ตามมาเป็นอาจิณตั้งแต่อุปสมบทพรรษาแรก 

เรื่องที่เขาไม , ยอมให้พวกเราอยู่จำพรรษายังไม่ยุติ ทราบว่าเรื่องได้ขึ้นไปถึงกรมการศาสนาใน 
ท่านองฟ้องว่า พวกเราเป็นพระจรขัดมาท่าให้บ้านเมืองวุ่นวายแตกร้าวสามัคคี แล้วมีคำสั่งมาให้บันทึก 
หนังสือสุทธิพวกเราเพื่อจะสอบสวนข้อเท็จจริง แต่ศึกษาธิการขังหวัดไม , กล้ามาด้วยตนเอง ได้ใช้ให้ 
ศึกษาธิการอำเภอมาขอบันทึก เมื่อเราถามหาหนังสือคำสั่งไม่มี เราจึงไม่ให้บันทึกแล้วได้ชี้แจงระเบียบ 
บริหารการคณะสงฆ์ให้เขาทราบโดยล้วนถี่ เมื่อเขากลับไปแล้วไม , ทราบว่าเขาทำอย่างไรกันเราก็ไม , 
ทราบ ทราบภายหลังว่าเจ้าคณะภาคมีหนังสือมาเทศนาให้เจ้าคณะจังหวัดและผู้ว่าการจังหวัดฟ้งกัณฑ์ 
เบ้อเร่อ เรื่องที่เล่ามานี้เป็นเพียงเอกเทศของประสบการณ์ปีแรกที่เข้าไปอยู่ในเขตจังหวัดพังงา ล้าจะเล่า 
ทั้งหมดก็กลัวผู้อ่านจะเบื่อเรื่องชี้หูราชี้หมาแห้ง คนเราเกิดมาในโลกนี้ ไม่ว่าใครจะทำอะไร ไม่ว่าดีหรือ 
ชั่ว จะเปีนไปเพื่อความเสื่อมหรือความเจริญก็ตาม จำต้องมีอุปสรรคด้วยกันทั้งนั้น ที่ปึะสำเร็จตาม 
เป้าหมายได้ อยู่ที่ความรอบคอบอดทน หาเหตุผลมาแกไข ถ้าหาไม่แล้วก็ปึะไม่บรรลุได้เลย แล้วก็เปีน 
กำลังใจในอันที่จะทำสิ่งนั้นๆ ให้บรรลุผลรวดเร็วเช้าอีกด้วย โดยเฉพาะพระคณะธรรมยุตไม , ว่าจะไปอยู่ 
ณ ที่ไหน ทำอะไรล้วนแต่มีอุปสรรคทั้งนั้น แล้วก็สำเร็จตามเป้าหมายโดยมาก เราเลยอยากจะนำเอา 
นิทานเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับลูกแกะมาสาธกไว้ ณ ที่นี้ด้วยว่า เย้ย มึงทำไมมาท่องนํ้าของกูให้ขุ่นเล่า 
ลูกแกะ นาย ข้าไม่ได้ทำนํ้าของนายให้ขุ่นดอก ข้าเดินอยู่ใต้นํ้าต่างหาก สุนัขจิ้งจอก เถอะน่า ถึงเอ็งไม่ 
ได้ทำนํ้าของข้าให้ขุ่น พ่อของเอ็งก็ทำผิดกับข้ามาแล้วนักหนา ว่าแล้วก็ตะครุบเอาแกะไปกินเป็นอาหาร 
เอวํ 

ออกพรรษาแล้วเราเริ่มสร้างกุฏิสมภารหนึ่งหลัง เป็นเรือนไม้แต่ยังไม , ทันเรียบร้อยดี 



๕๘ 


๒๘. พรรษา ๒๙-๔๑ จำพรรษาที่ภูเก็ต(พ.ศ. ๒๔๙๔-๒๕๐๖) 

พอดีวันตรุษจีนในแล้งนั้น คุณนายหลุยวุ้น ภรรยาหลวงอนุภาษภูเก็ตการ นายเหมืองเจ้าฟ้ามา 
นิมนต์ให้เข้าไปภูเก็ต เราพร้อมด้วยพระมหาป่น และพระเณรอีกรวม ๔ รูปด้วยกัน พวกเราได้รอ 
ชังหวะและแสวงหาที่ตั้งสำนักอยู่จนกว่าจะสำเร็จ เราได้ย้อนมาโคกกลอยที่เราจำพรรษาอีก ให้พระมหา 
ข้นดูแลการก่อสร้างจนเสร็จเราจึงไปจำพรรษา ปีนั้พวกเราอยู่จำพรรษารวมกันมีพระ ๔ รูป สามเณร ๑ 
รูป ได้ที่เชิงเขาโต๊ะแซะ ข้างศาลากลางขังหวัดเป็นที่จำพรรษา เบื้องต้นการก่อสร้างทำเป็นเรือนจาก 
ห้องเล็กๆ พอหมดกลดหมดมุ้ง เว้นแด , กุฏิสมภารค่อยใหญ่หน่อย เราได้ทำลงที่ป่าหญ้าคาอันหนาทึบ 
อยู่บนเชิงเขาโต๊ะแซะข้างหลังศาลยุติธรรมภูเก็ต ซึ่งคุณนายแขไปตกลงขอซื้อกับเจ้าของคือ นายบวร 
พ่อค้าแร , ๔ ไร , เป็นราคา ๑, ๐๐๐ บาท เดิมที่นี้เป็นสวนมะพร้าวของเศรษฐีเก่าแต่ร้างไปนานแล้ว นาย 
บวรรับซื้อไว้ทำเหมืองแร , ต่อ ผลที่สุดแร , ก็ไม , มีจึงขายให้คุณนายแข แต่คุณนายแขได้ซื้อไว้น้อยไป เรา 
จึงได้ซื้อเพิ่มเติมอีก ๔ ไร , เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท ที่นี้เดิมเป็นป่าหญ้าคาหนาทึบ มีสัตว์ร้ายต่างๆ เช่น 
เสือโคร่ง เสือดำ กวาง เค้ง หมูป่า และลิง เราทำกุฏิเล็กและบริเวณก็แคบพอปัดกวาดรอบได้ แล้วก็ทำ 
ทางพอเดินไปหากัน กลางคืนเราเปิดกุฏิออกมาจะเดินไปหากัน เสือกระโดดเข้าป่าโครม บางทีพากัน 
นั่งฉันนั้าร้อนตอนเย็นๆ เสียงร้องตะกุยๆ ออกมาจากป่าแทบจะเห็นตัวเลย กลางวันแสกๆ ยังตะครุบเอา 
สุนัขเอาแมวไปกินก็มี ดีว่าเสือเหล่านี้ไม , อาละวาด เสือก็อยู่ตามเรื่องของเสือ คนก็อยู่ตามประสาคน 
เสียงเสือโคร่งร้องคนภูเก็ตนั้ย้งไม , รู้ตัวด้วยซื้าไป เราเคยเที่ยวป่ามามากแล้ว เสือมันจะทำเสียงเช่นไรเรา 
รู้เรื่องของมันหมด พวกเราได้อยู่เกาะภูเก็ตตลอดเวลา ๑๕ ปี ไม่เคยได้กลับจำพรรษาในเขตพังงาอีก 
เลย แต่พังงาตลอดถึงกระบี่ในสามจังหวัดนี้ อยู่ในคุ้มครองของเราทั้งหมด เปรียบเหมือนกับวัดเดียว 
กัน มีกติกาข้อวัตรแนวปฏิบัติระเบียบอันเดียวกันทั้งหมด พระเณรรูปไหนไม่ว่าอยู่ ณ สำนักใดก็ตาม 
หากขัดข้องต้องประสงค์สิ่งใดในสิ่งจำเปีน ใครมีอะไรก็เฉลี่ยแบ่งปันสงเคราะห์กันตามมีตามไต้ มีงาน 
ในสำนักไหนก็พร้อมใจพร้อมแรงกันทำด้วยความสามัคคี หากจะมีปัจจัยลาภเกิดขึ้นก็พร้อมกันมอบ 
ถวายไร้เพื่อบำรุงในสำนักนั้นๆ ต่อไป ปัจจัยเขาถวายเฉพาะส่วนตัวก็พากันเก็บไร้เปีนกองกลาง เราเปีน 
อุปัชฌาย์เขาถวายส่วนคัวเรามอบถวายไร้เป็นกองกลางยังถูกเขาต่อว่าเลย แด'พวกเราก็มิไต้มีความ 
เดือดร้อนเพราะไม่มีเงินในกระเป๋าเลย ญาติโยมเขาเอาใจใส่ดูแลปฏิบัติพวกเราอย่างดีเลิศ ขาดเกินอะไร 
แม้แต่ส่ารถไฟไปมาเขาก็พากันชัดการให้เรียบร้อยทั้งนั้น เรื่องเหล่านี้ไม่มีบี่ไหนอีกแล้ว นับแต่เราบวช 
มาที่จะได้รับความสะดวกเหมือนครั้งนี้ พวกเราจึงขอขอบพระคุณชาวภูเก็ต - พังงา ที่ไต้อุปัฏฐากพวก 
เราไร้ ณ โอกาสนี้ด้วย 

ในช่วงระยะที่เราเข้ามาอยู่เกาะภูเก็ตนี้ เราพยายามสร้างแต่ความดีทั้งเพื่อตนแลส่วนรวม ได้ติด 
ต่อ กับ เจ้าคณะท้องถิ่นทุกๆ รูป และ ท่านเหล่านี้นก็ให้ความเอื้อเพื่อ แก่ พวกเราเป็นอย่างดียิ่ง มีธุระกิจ 
การงานอะไรเกิดขึ้นก็เคยได้ร่วมกันปรึกษาหารือกันบ่อยๆ และเข้าใจกันดี เข้าพรรษาเราได้พาคณะของ 
เราไปถวายเครื่องสักการะแก , พระเถระทั่วทุกๆ รูป ทุกๆ ปี ไม่เคยขาด ไม , เหมือนที่พังงา แม้ , ที่พังงาก็มี 



๕๙ 


บางคนส่งข่าวมาบอกเราว่า เขาไม่พากันรังเกียจคณะของเราดอก เขาเกลียดเฉพาะพระมหาปีนรูปเดียว 
เท่านั้น เห็นจะเป็นเพราะพระมหาปีนเธอพูดโฮกฮากโปงปางโผงผางลืมตัว เมื่อมีคนยอเข้าก็ได้ใจ คน 
แบบนั้นถือไม , ได้ดอก เข้าตำราภาษาอีสานว่า ใครถือคนชนิดนั้นจะไม่มีช้อนซดนั้าแกง 

ส่วนด้านญาติโยม พวกเราที่อุตส่าห์พยายามอบรมสั่งสอนให้รู้จักขนบธรรมเนียมในทางพุทธ 
ศาสนา แล้วก็ท่าเป็นตัวอย่างให้ดูตลอดถึงสอนให้รู้จักรักษาอุโบสถ ไม , ใช่แต่ในพรรษา นอกพรรษาก็ 
ให้รักษาด้วย สนับสนุนพระที่ท่านสอนเป็นทุนไว้ก่อนแล้วให้มั่นคงยิ่งๆ ขึ้น ชั้าพวกเรายังได้ฟิกอบรม 
ภาวนาท่าสมาธิทุกๆ คืน จนท่าให้เขาเหล่านั้นได้ผลเป็นที่ประจักษ์แก่ตนเอง ตามกำลังศรัทธาของตนๆ 
อีกด้วย 

อนึ่งหมู่เพื่อนทางอีสานที่เป็นคณะเดียวกัน ก็ได้พากันทยอยติดตามเราลงไปมากขึ้นเป็นลำดับ 
ส่วนกุลบุตรในท้องถิ่นก็เกิดมีศรัทธาพากันมาอุปสมบทเรื่อยๆ คณะธรรมยุตทางปักษ์ใต้ผู้มีใจสมัคร 
รักใคร่ในทางปฏิบัติก็พากันมาอบรมด้วยเป็นอันมาก แล้วก็ได้ขยายสำนักอกไปถึงชังหวัดกระบี่ รวมทั้ง 
สามจังหวัดนี้มีสำนักที่พวกเราไปอยู่จำพรรษา ๑๑ สำนักด้วยกัน ปีหนึ่งๆ ในพรรษามีพระเณรรวม 
ทั้งหมดเฉลี่ยแล้วร้อยกว่ารูป มากกว่าพระเณรในเขตอำเภอเมืองภูเก็ตเมื่อปีเราไปอยู่ครั้งแรกอีกเท่าตัว 
เมื่อมีพรรคพวกมากขึ้น เราได้จัดให้มีการศึกษานักธรรมเปิดสอนประจำในสำนักของใครของมัน 
ถึงเวลาสอบแล้วจึงมารวมกันสอบ ปีแรกเราได้ให้ไปสอบที่สำนักวัดมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ปีต่อมาเราได้ขออนุญาตเปิดสอบขึ้นที่วัดเจริญสมณกิจภูเก็ตเอง มีนักเรียนทั้งสามชั้นเข้าสอบรวมไม่ 
น้อยกว่า ๖๐ รูปทุกๆ ปี แล้วก็สอบได้คะแนนดีเสียด้วย จนมหามกุฏราชวิทยาลัยยกฐานะให้เป็นชั้นโท 
เราเห็น คุณ ค่าในกิจการพระ พุทธ ศาสนาที่มีทั้ง ปริยัติ และ ปฏิบัติ ควบคู่กัน ไป จึง ได้ ดำเนินตามแนวนั้นสืบ 
มาจนกระทั้งทุกวันนี้ 

พวกเราได้ต่อลักับอุปสรรคนานาประการเป็นเวลานานถึง ๑๕ ปี เพื่อบำเพ็ญศาสนกิจอันเป็น 
ประโยชน์แก , ตนและประโยชน์ส่วนรวม เพื่อฉลองความต้องการของญาติโยมชาวภูเก็ต - พังงา อันมี 
พระคุณแก , พวกเราเป็นอันมาก อย่างน้อยเขาเหล่านั้นก็ได้ดูโฉมหน้าอันแท้จริงของพระคณะธรรมยุต 
และคณะศิษย์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ นัยว่าพระคณะธรรมยุตเคยมาเพื่อจะตั้งรกรากลงที่ภูเก็ต 
นี้ตั้งหลายครั้งแล้วแต่ไม่เป็นผล อนึ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องชื่อนามของท่านอาจารย์มั่นละ แม้แต่ลูกศิษย์ของ 
ท่านก็ไม่เคยกลากรายเข้ามาในภูเก็ตนี้เลย คณะของพวกเราเข้ามาตั้งสำนักจนก่อสร้างให้เป็นวัดถาวรลง 
ได้นี้ นับว่าเป็นประวัติการของคณะธรรมยุตและของเกาะภูเก็ตทีเดียว แล้วเราก็ภูมิใจว่า เราได้ทำการใช้ 
หนี้สินชาวภูเก็ต - พังงา ผู้ไม่เรียกร้องเอาหนี้คืนแล้ว 

๒๘.๑ ความวิตกของเรากลายมาเป็นความจริงขึ้น 

ความวิตกของเราเรื่องบริหารหมู่คณะดังกล่าวมาแล้วในบท ๒๖.๑ กลายมาเป็นความจริงขึ้น 
กล่าวคือ ก่อนจะไปปักษ์ใต้เราได้ติดต่อพระผู้ใหญ่ทางกรุงเทพฯ ให้ท่านได้รู้จักไว้ แล้วเราก็จะลงไป 
ทางปักษ์ใต้ทำความรู้จักกับเจ้าคณะทุกๆ องค์ จนได้เข้าไปอยู่ในเกาะภูเก็ต แท้จริงเกาะภูเก็ตนี้เป็นที่ 



๖๐ 


เลื่องลือโด่งดังมาแต่ก่อนนัก ใครไปอยู่แล้วจะต้องรํ่ารวยมาก เราไปอยู่ยังมีคนโจษจันกันว่าเรานั้น 
รํ่ารวยอย่างมหาศาล ความจริงหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ เราอยู่เกาะภูเก็ต ๑๕ ปี ไม , มีอะไร ป้จจัยลาภได้มา 
ทุกสตางค์แลทุกๆ องค์ก็เก็บไว้เป็นกองกลางและก่อสร้างหมดเสนาสนะก็มีไม , กี่หลัง เรามาอยู่ทางอีสาน 
ไม , ถึง ๑๐ ปี เสนาสนะนับหลังไม , ถ้วน อุโบสถก็เรียบร้อย ศาลาการเปรียญสองชั้นก็เสร็จ 

ทั้งนี้เรามิได้เหยียดหยามดูถูกชาวภูเก็ต พังงา เพื่อแก้ความกังขาที่ว่าเรารวยนั้นต่างหาก คนชาว 
ภูเก็ต พังงา ปฏิบัติพวกเราดีเลิศดังกล่าวแล้ว ไม่มีที่ไหนจะปฏิบัติดีเท่าเลย ส่วนวัดเขาไม่นิยมสร้าง 
มันก็ดีเหมือนกันเพราะสร้างหรูหรามากไม่ดี เป็นกังวลไปไหนมาไหนเป็นห่วง 

เราหนีจากเกาะภูเก็ตไม่มีอะไรเป็นห่วง น่าสงสารแต่ชาวบ้านที่ได้เคยปฏิบัติพวกเราเท่านั้น เรา 
หนีมาแล้วได้มอบเงินแสนกว่าบาทในพระครูสถิตบุญญารักษ์ (บุญ) เธอได้ท่าการก่อสร้างอุโบสถอยู่ ๔ - 
๕ ปี จึงสำเร็จเป็นประวัติการณ์อีกเหมือนกัน พระที่ภูเก็ต พังงา ที่จะมาสร้างอุโบสถบนไหล่เขาที่ต้อง 
พังลงมาให้ราบ แล้วจึงท่าเป็นอุโบสถได้เช่นนี้ และสร้างเพียง๔-๕ ปีสำเร็จไม่มี 

อนึ่ง คณะเราเข้ามาอยู่ในเกาะภูเก็ตนี้ เป็นเหตุให้พระผู้ใหญ่ในกรุงเทพฯ ตลอดจนสาธุชน 
ทั่วไปสนใจในคณะของเรามากขึ้น แต่ส่วนตัวเราแล้วไม่มีอะไร เฉยๆ อุปสรรคต่างๆ ดังกล่าวมาแล้วก็ 
เป็นธรรมดา เราเคยผ่านมาแล้วนับไม , ล้วน 

ในขณะนั้น วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดในกรุงเทพมหานคร กำลังตั้งกัมมัฏฐานแบบพม่า 
ยุบหนอพองหนอ โฆษณาออกแบบแพร่กันมาก แต่มิได้ออกป่า อยู่ตามบ้านตามวัด มีคนได้ขั้นได้ชั้น 
กันก็มาก บางคนถึงกับตัวแข็งทื่อไม , รู้สึกเลยก็มี ในขณะเดียวกันนั้น วัดราชประดิษฐ์ วัดบวรนิเวศ 
วิหารและวัดอื่นๆ ก็ตั้งคณะลูกศิษย์พระอาจารย์มั่น ภูรัทัตโต ปฏิบัติมานานกว่า ๕๐ ปีแล้ว แต่ไม่เคย 
ออกโฆษณาเลย เมื่อโฆษณาจากฝ่ายหนึ่ง อีกฝ่ายหนึ่งไม , โฆษณา ก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องดังไปตามกัน 
แต่ดังไม , มีเสียง จะเห็นได้ดังต่อไปนี้คือ 

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๔ เจ้าคณะภาค (ธรรมยุต) ได้อาราธนาให้พระอาจารย์สิงห์ ข้นตยาคโม ไป 
อบรมกัมมัฏฐานแก่พุทธบริษัทชาวเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๔๙๕ ขอสมณศักดิพระครูญาณริ 
ศษฏ์ให้พระอาจารย์สิงห์ พร้อมกันนี้ก็ได้ขอให้เราอีกองค์ แต่เรานั้นได้ตกไปเพราะเรายังไม่มีสำนักเป็น 
ที่อยู่ถูกต้องพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 

แ3401-4"VI (*100 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ แต่งตั้งให้เราเปีนพระอุปัชฌาย์ พร้อมกันนี้ก็ไต้แต่งตั้ง 
ให้เปีนเจ้าคณะอำเภอภูเก็ต - พังงา - กระบี่ (ธรรมยุต) 

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ๋เปีนพระครูนิโรธรังสี 
เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๙ ให้รักษาการแทนในตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด (ธรรมยุต) 
ในชังหวัดภูเก็ต - พังงา - กระบี่ อีกตำแหน่งหนึ่งด้วย พร้อมกันนึ่ก็ให้เปีน ผู้อำนวยการศึกษาธรรมใน 
สามชังหวัดนั้นด้วย 



๖๑ 


เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ๋เป็นพระราชาคณะสามัญ 
ฝ่ายวิป้สสนา ที่พระนิโรธรังสีศัมภีรปัญญาจารย์ พร้อมกับพระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม 

พระญาณวิศิษฏ์สมิทธิวีราจารย์ และพระอาจารย์สี ธัมมธโร พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ 
เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ ตั้งให้เป็นเจ้าคณะจังหวัดในสามจังหวัดนั้น 
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๘ ได้ขอลาออกจากเจ้าคณะทั้งสองตำแหน่งเป็น 
กิตติมศักดิสมณศักดิ 

อาจนับได้ว่าเป็นประวัติการณ์ พระฝ่ายวิปัสสนาได้รับสมณศักดเป็นพระราชาคณะ รองจาก 
เจ้าคุณวิปัสสนาโกศลเถระ วัดภาษีเจริญ แต่ก่อนมีแต่ชื่อ ตัวจริง ไม , มี ดังเราจะเห็นได้จากชื่อพระราชา 
คณะผู้ใหญ่ มีสมัญญาห้อยท้าย ว่า ฝ่ายอรัญญวาสี เป็นต้น 

ต่อจากนั้นมาคณะคณาจารย์ฝ่ายกัมมัฏฐานที่เป็นลูกศิษย์สายของพระอาจารย์มั่น ก็ได้มีผู้ได้รับ 
สมณศักดเรื่อยๆ มาหลายรูป เรื่องสมณศักดิของพระคณะกัมมัฏฐานนี้เราไม , อยากให้มี เพราะมันไม , 
สมดุลกันโดยเฉพาะคณะลูกศิษย์ของท่านอาจารย์มั่น ภูริทั'ตดเถระ เราเคยมีหนังสือส่วนตัวกัดค้านพระ 
ผู้ใหญ่แล้วและต่อหน้าท่านเราก็เคยคัดค้านโดยอ้างสิ่งที่ควรแลไม , ควร อุปมาเหมือนเอาเครื่องเพชรไป 
แขวนไว้ที่คอลิง มันจะมีความรู้สึกอะไร แต่นั้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวของเราอีก แต่มันไม่แน่เหมือนกัน 
ลิงบางตัวเมื่อลูกแต่งด้วยเครื่องเพชรเข้า มันอาจเข้าใจว่าตัวเป็นมนุษย์ไปก็ได้ แด , ผลที่สุดท่านก็ขอร้อง 
เพื่อประโยชน์แก , การบริหารคณะสงฆ์ส่วนรวมจนได้ 

เราเกิดมาในโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ ย่อมมีสิทธิเสรีอยู่ได้โดยชอบ แต่ทุกๆ คนจะอยู่ในเพศ 
ภูมิและฐานะมีจน'ใดๆ ก็ตาม โลกธรรมย่อมครอบงำถึงด้วยกันทั้งนั้น เว้นแต่เราจะรับเอาโลกธรรมนั้น 
มาไว้เป็นเจ้าแห่งหัวใจของเราหรือไม่เท่านั้น เราใช์โลกธรรมให้เป็นประโยชน์ก็ดีเหมือนกัน เมื่อก่อน 
หมู่เพื่อนและใครๆ เห็นเราแล้วดูเหมือนเราเป็นหลวงตาคนป่าคนหนึ่งอย่างนั้นแหละ แต่เราก็ชอบเป็น 
หลวงตาคนป่านั้นด้วย แต่พอเราได้มีตำแหน่งและได้รับสมณศักดิแล้ว มาเดี๋ยวนี้ใครๆ เห็นเข้าและเรียก 
ออกชื่อทักทายเชื้อเชิญในที่ทุกสถาน แท้เราต้องการจะติดต่องานอะไรก็คล่องตัว ฉะนั้น สมณศักดิ่จึง 
เพิ่มภาระและเป็นเกิยรติแก'เรามากขึ้น เราจึงไม่เห็นสมควรแก'พระผู้ต้องการความสงบอยู่ป่าเลย 

เราเข้ามาอยู่เกาะภูเก็ต ๒ - ๓ ปีแรกก็ดีดอก สุขภาพก็พอเป็นไป แต่ปีต่อๆ มาโรคของเรา 
ไม่ค่อยลูกกับอากาศเสียเลย มันเป็นธรรมดาโรคนักเที่ยวของเรา อยู่ไหน สุขภาพจะดีปกติไม่เกิน ๓ ปี 
ต่อนั้นไปแล้วจะเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นไปเลย แล้วในใจของเราก็มิได้ตั้งใจจะอยู่ ณ ที่ภูเก็ตนี้ตลอดไป 
เราเคยได้บอกเรื่องนี้กับหมู่เพื่อนและญาติโยมไว้แต่ปีมาอยู่ทีแรกแล้ว แต่เราก็อยู่มาได้นานถึง ๑๕ ปี 
เพราะการขอร้องของพระผู้ใหญ่และญาติโยมแท้ๆ 

มาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๗ เราได้ขออำลาชาวภูเก็ต - พังงา - กระบี่ ด้วยความสงสารในนี้าตาอันนอง 
หน้าของเขาเหล่านั้น พร้อมด้วยสำนักต่างๆ ที่พวกเราไต้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจ โดยได้ใช้พัสดุและ 
ทรัพย์ของชาวปักษใต้ล่อสร้างเป็นถาวรวัตถุทั้งปวง มอบให้เป็นมรดกแก'ชาวปักษใด้ทั้งหมด พร้อมด้วย 



๖๒ 


ตำแหน่งอันมีเกียรติของเราด้วย พวกเราจึงขอให้ชาวปกษใต้ที่ได้อุปถัมภ์คํ้าจุนพวกเราทุกๆ คน 

จงประสบแต่ความสุขความเจริญภิญโญยิ่งด้วยยศ ลาภ อายุ วรรณะ สุขะ สมบูรณ์ทุกๆ คนเถิด 

อนึ่ง วัดและสำนักต่างๆ ขอจงจิรังถาวรเจริญรุ่งเรืองเพื่อประโยชน์แก , คนส่วนรวมเถิด 


๒๙. พรรษา ๔๒ จำพรรษาที่ถํ้าขาม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
(พ.ศ. ๒๕๐๗) 

เมื่อเราออกจากเกาะภูเก็ตเปลื้องปลดภาระอันนั้นแล้ว เราก็ตั้งใจแสวงหาที่วิเวก ความสงบตาม 
วิสัยเดิมของตน เมื่อเที่ยวไปเยี่ยมท่านอาจารย์ฟิน อาจาโร ที่อำเภอพรรณานิคม ไปเห็นวัดลื้าขามของ 
ท่านเข้า เรารู้สึกชอบใจ เราจึงขอจำพรรษา ณ ที่นั้นหนึ่งพรรษา ที่นี่ถึงแม้บริเวณวัดจะไม , กว้างขวาง 
เท่าไรนัก แลเขาก็ไม , สัจะสูงแต่อากาศดีมาก ท่านเป็นคนขยัน ออกพรรษาแล้วพาญาติโยมทำทางขึ้นเขา 
ทุกปีจนเกือบถึงยอดเขา พวกญาติโยมก็ชอบใจเสียด้วย ถ้าอาจารย์'ส้นเรียกทำงานแล้วการงานส่วนตัวจะ 
มากสักเท่าไรก็ทอดทิ้ง ผู้ที่ขึ้นไปถึง แม้จะได้รับความเหน็ดเหนื่อยหายใจไม , ทั่วท้องก็ตาม พอขึ้นไปถึง 
วัดท่านแล้ว พักอยู่ ๕ - ๖ นาที อากาศ ที่นึ่ เรียกเอากำลังมาเพิ่มให้คุ้ม ค่า เหนื่อย ที่ เสียไป ตามสำนวนของ 
ผู้ติดถิ่นที่ว่าไม่ต้องหาสถานที่และอากาศที่ไหนๆ มันอยู่ที่ตัวของเรา เราทำคัวของเราให้วิเวกแล้ว มันก็ 
วิเวกเท่านั้นเอง นั้นไม่จริง สัปปายะทั้งณี่ปีนกำถังของการปฏิบัติธรรมได้อย่างแท้จริง ถ้าเราไม่ทำคัว 
ของเราให้เหมือนกับหมูบ้านแล้ว การเปลี่ยนสถานที่หมายถึงการเปลี่ยนบรรยากาศและอารมณ์ด้วย หมู 
ป่ากับหมูบ้านย่อมมีสภาพผิดแผกถันมาก แม้แต่อาหารและอากัปกิริยาย่อมส่อให้เห็นตรงถันข้ามเลย 

ในพรรษานี่ เราได้บำเพ็ญความเพียรอย่างเต็มที่ เพราะญาติโยมและหมู , เพื่อนที่อยู่จำพรรษาด้วย 
ล้วนแต่เป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ฟิน ที่ท่านได้อบรมมาดีแล้วทิ้งนั้น เราไม่ต้องเป็นภาระที่จะต้อง 
อบรมเขาอีก เมื่อเราได้มีโอกาสประกอบความเพียรติดต่อถันสมํ่าเสมอ ความ รู และอุบายต่างๆ ที่เปีน 
ของเฉพาะคัวย่อมเกิดมีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ เราไม่ต้องนั้งหอับตาภาวนาละ แบ้จะนั้งอยู่ ณ สถานที่ใด 
เวลาไหน มันเปีนภาวนาไปในคัวตลอดกาล จะพิจารณาตนและคนอื่น ตลอดอึงทิวทัศน์ มันให้เกิด 
อุบายเป็นธรรมไปทั้งนั้น อดีตารมณ์ไม่ว่าปึะเปีนส่วนอิฏฐารมณ์ และอนิฏฐารมณ์ก็ตาม สัญญาเก่ามัน 
นำหยิบยกขึ้นมา ให้ดูล้วนแด'เป็นไปเพื่อธรรมลังเวชทั้งสิ้น 

ออกพรรษาแล้วพระอาจารย์ขาวพาคณะลูกศิษย์ของท่านขึ้นไปเยี่ยมอยู่พักหนึ่ง ท่านก็ชอบใจ 
เหมือนกัน ท่านยังได้ขอร้องให้เราไปอยู่ลื้ากลองเพลแทนด้วย แล้วท่านจะมาอยู่ที่นี้ แต่เราปลดเปลื้อง 
ภาระแล้ว ไม่ต้องการความยุ่ง หลังจากนั้นมาไม , นาน เขาได้นิมนต์ให้เรามาทำบุญงานศพที่อุดรฯ แล้ว 
เราเลยไปเยี่ยมลื้ากองเพลเป็นครั้งแรก แต่เราไม , ค่อยชอบอากาศ (คือที่เติมอยู่หลังลื้า) พอเสร็จงานพิธี 



๖๓ 


แล้วเราจึงได้ออกเดินทางจากอุดรฯ มาพักที่วัดป่าพระสถิตย์ อำเภอศรีเชียงใหม่ กับพระอาจารย์บัวพา 
ปัญญาภาใส* จากนั้นจึงได้ลงเรือไปพักวิเวกอยู่ที่หินหมากเป้งกับพระคำพัน 

๓๐. พรรษา๔๓-๕๐ จำพรรษาที่หินหมากเป้ง (พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๑๕) 

หินหมากเป้ง เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในหมู , ชนแถบนี้ในความที่หนาวจัดดังคำพังเพยที่ว่า “ไม่ มี 
ผ้าฟา (ผ้าห่ม) อย่าไปนอนหินหมากเป้ง" ในแถบนี้หินหมากเป้งหนาวกว่าเขาทั้งหมดในฤดูหนาว และ 
มีผีดุ ทั้งเป็นที่อยู่ของสัตว์ร้ายต่างๆ มีเสือ หมี ผี เป็นต้น เมื่อก่อนราว ๔๐ ปีมาแล้ว คนมาทางเรือพอ 
มาถึงบริเวณนี้แล้วจะพากันเงียบกริบไม่มีเสียงเลย แม้แด , จะเงยหน้าขึ้นดูตลิ่งก็ไม , อยากดู ในนามเป็นที่ 
วิเวกเพราะความกลัวของคนนั่นเอง จึงไม , ค่อยมีใครกล้าเข้ามา พระกัมมัฏฐานมักจะมาอยู่วิเวกเพื่อ 
ทดสอบความเป็นผู้ยอมเสียสละ พระกัมมัฏฐานรูปไหนมาอยู่ได้ก็เป็นที่เชื่อใจตนเองได้แล้วว่าเป็นผู้กล้า 
หาญพึ่งตนเองได้ และหมู , เพื่อนก็ยอมรับว่าเป็นผู้กล้าหาญยอมสละได้จริง และเป็นที่รู้จักกันดีของ 
กองปราบทั้งหลาย คือเมื่อผู้คนหนาแน่นเข้า สัตว์ร้ายต่างๆ ก็ค่อยหายไป ภายหลังกลับมาเป็นด่านขน 
ของหนีภาษีและขโมยวัวควายข้ามฟาก เมื่อวัวควายหายหรือได้ข่าวว่าจะมีคนขนของหนีภาษีแล้ว 
เจ้าหน้าที่หรือเจ้าของทรัพย์จะต้องมาพักซุ่มคอยจับเอาตรงนี้ แลที่สุดม้านโคกซวกพระบาท ห้วยหัด 
ซึ่งอยู่ติดกันนี้พลอยเหม็นโฉ่ไปด้วย อนึ่งเมื่อผู้เฒ่าคนเก่านักประวัติศาสตร์สังสรรค์กันแล้ว มักจะพูด 
กันถึงเรื่องหินหมากเป้งข้างหน้าว่า กษัตริย์ทั้งสามพระนครจะพากันสร้างหินหมากเป้งให้เจริญ เพราะ 
หินสามก้อนซึ่งตั้งเรียงรายกันอยู่ส่งแม่นั้าโขงนี้ (ความจริงมันติดเป็นพืดอันเดียวกันไป เมื่อดูมาแต่ไกล 
คล้ายกับเป็นสามก้อน) ก้อนเหนือ (คือเหนือนั้า) เป็นของหลวงพระบาง ก้อนกลางเป็นของบางกอก 
ก้อนใต้เป็นของเวียงจันทน์ เราฟ้งแล้วน , าขบขันมาก ใครจะมาสร้างเพื่อประโยชน์อะไร ป่าทึบรกจะ 
ตาย เป็นที่อยู่ของสัตว์ร้ายทั้งนั้น ถึงแม้กาลเวลาจะผ่านพ้นไปแล้ว ๔๐ กว่าปีก็ตาม เมื่อปลายปี พ.ศ. 
๒๕๐๗ เราเข้ามาสู่สถานที่นี้เป็นครั้งแรก เรายังได้ดูและฟงเสียงอีเก้งและนกกระทาขันอยู่เลย ลิงทโมน 
ตัวเบิ้มยังอุตส่าห์ด้อมๆ ไต , กิ่งไม้มาให้เราชมเป็นขวัญตาในวาระสุดท้ายของมันอีกด้วย ทั้งอากาศและ 
ทิวทัศน์เช่นนี้จะหาลูได้ยากเหมือนกัน เรามาเห็นเข้าแล้วนึกชอบใจ แล้วเราตั้งใจจะอยู่จำพรรษากับพระ 
คำพันต่อไป ในใจเราคิดว่าจะหยุดการก่อสร้างและรับภาระใดๆ ทั้งหมดละ แต่คนอื่นอาจเห็นไปว่า 
ความคิดเช่นนี้อาจเป็นของเลอะเลือนไปก็ได้ แต่ในใจจริงของเราแล้วเห็นว่าการก่อสร้างและการบริหาร 
หมู , คณะตลอดถึงการรับแขก เราได้ทำมามากแล้ว ควรจะหยุดเสียที แล้วรีบเร่งประกอบความเพียร 
เตรียมตายเสียดีกว่า เพราะอายุของเราก็มากถึงขนาดนี้แล้วไม่ทราบว่ามันจะตายวันไหน จึงได้ปรารภ 
กับพระคำพันว่า ผมจะมาขอพักผ่อนอยู่กับคุณ เรื่องการก่อสร้างและอื่นๆ ใด ขอให้เป็นภาระของคุณ 
ทั้งหมด หากต้องการจะศึกษาอบรมในด้านปฏิบัติแล้ว ผมยินดีแนะนำให้ เธอก็รับและยินดีด้วยเธอยัง 


พระครูปัญญาวิสุทธิ 



๖๔ 


บอกว่า ผมไม'ปีความสามารถในการหาทุนมาก่อสร้าง หากปีทุนผมจะรับภาระได้ แล้วเราก็ได้บอกกับ 
เธอว่า บางทีอาจปีก็ไม่แน่ แต่ผมก็ไม่หาแล้ว ปีผู้ให้ก็เอา ไม่ปีผู้ให้ก็แล้วไป 

ออกพรรษาแล้วได้มีนางตี๋ม (ร้านขายเครืองอะไหล่รถยนต์) นครเวียงจันทน์ พ่อลี แม่เป่า (พา) 
บ้านโคกซวก กับนายประสพ คุณะนิติสาร และญาติ (อุดรธานี) ได้มีศรัทธาพากันมาสร้างกุฏิไม้ถวาย 
คนละหลัง คิดเป็นมูลค่าหลังละประมาณ ๕,๐๐๐ บาท (กุฏิในวัดทั้งหมดทำเป็นแบบเรือนทรงไทยทั้ง 
นั้น) นางนวยได้สร้างกุฏิอุทิศให้นางบัวแถว มาลัยกรอง หนึ่งหลังเป็นมูลค่า ๑๐,00๐ บาท 

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙ ญาติโยมทางกรุงเทพฯ ได้ลงเรือมาเยี่ยม เมื่อมาเห็นสถานที่และสภาพความ 
เป็นอยู่ของวัดแล้ว พากันชอบใจเกิดศรัทธาหาเงินมาบูรณะและก่อสร้างศาลาการเปรียญ เป็นเรือนไม้ 
ทรงไทย รูปสองชั้น ข้างล่างมุงเป็นระเบียงรอบสามด้าน พื้นลาดซีเมนต์เสมอกัน ข้างบนยาว ๑๗ 
เมตร กว้าง ๑๑ เมตร ข้างล่างยาว ๑๙.๕๐ เมตร กว้าง ๑๖ เมตร เสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ ๒๐ 
กรกฎาคม ๒๕๑๐ คิดเป็นมูลค่าประมาณแปดหมื่นบาทเศษ (๘๔,๗๖๓ บาท) แรงงานส่วนมาก 
พระเณรพากันทำเอง พระคำพันป่วยเจ็บตาได้หนีไปรักษาแล้วไม่กลับมาอีก 

อนึ่ง ในศกเดียวกันนี้ทุนของญาติโยมทางกรุงเทพฯ อีกนั่นแหละ สร้างกุฏิถวายอีกสองหลัง 
และนายสักดชัยพร้อมด้วยญาติที่ตลาดพังโคน อำเภอพังโคน ชังหวัดสกลนคร หนึ่งหลัง เป็นมูลค่าลัง 
ละประมาณ ๗,00๐ บาท พร้อมกันนี้ได้ทำสัวมอีก ๔ ห้อง โดยทุนของวัด 

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้สร้างลังเก็บนี้าฝนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังศาลาการเปรียญยาว ๑๑ เมตร 
กว้าง ๓ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร สิ้นเงินไป ๑๕,00๐ บาท 

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้สร้างกุฏิสองชั้นที่ริมส่งแม่นํ้าโขง โดยทุนของ คุณนายทรัพย์ ศรีมุกติ 
(กรุงเทพฯ) ๑๕,00๐ บาท นอกนั้นเป็นทุนของวัด เสร็จเรียบร้อยแล้ว สิ้นเงินประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท 
แล้วก่ออิฐกั้นห้องใต้ดินอีก หมดราว ๒,00๐ บาท โดยทุนของวัด 

อนึ่ง เถ้าแก่กิมก่าย (นายธเนตร เอียสกุล) (หนองคาย) ได้มีศรัทธาสร้างกุฏิไม้ถวายอีกหนึ่งหลัง 
สิ้นเงินไปประมาณ ๒๐,00๐ บาท ปีนี้ได้มุงหลังคาวิหารพระใหญ่โดยทุนของแม่เหลี่ยน ศรีสุนทร 
(สกลนคร) และนายกิมเซ็ง (นครเวียงจันทน์) เป็นเงินราว ๓, ๐๐๐ บาท พร้อมกันนี้ก็ได้ปลูกศาลาม้าน 
ชีอีกหนึ่งหลังโดยทุนของวัด สิ้นไปประมาณ ๒๐,00๐ บาท 

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ นายวิสิทธ วงษ์สุวรรณ โรงสีวงษ์ทอง ได้มีศรัทธาสร้างกุฏิไม้ถวายหนึ่ง 
หลังเป็นเงิน ๒๐,00๐ บาท ปีนี้ได้เกิดพายุลมแรง อันเป็นเหตุให้ต้นไม้หักทับระเบียงศาลาการเปรียญ 
ด้านตะวันตก ทำความเสียหายหมดไป ๒๐,00๐ บาท โดยทางการกรุณาช่วยเหลือออกให้ 

ในปีเดียวกันนี้ได้สร้างถังเก็บนี้าฝนเทคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖ เมตร สูง ๒ 
เมตร ที่ม้านชี ๑ ถัง ที่กุฏิเถ้าแก่กิมก่าย ๑ ถัง โดยยาว ๕ เมตร กว้าง ๔ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร ทั้ง 
สองลังสิ้นเงิน ๒๐,00๐ บาท โดยทุนของวัดเอง พร้อมกันนี้ได้ก่ออิฐกั้นลานหน้าศาลาการเปรียญ สิ้น 



๖๕ 


เงินไป ๕,๓๓๖ บาท ปีนี้ออกพรรษาแล้วได้มีนักศึกษาพระสังฆาธิการ ๓๐ รูป จากนครราชสีมา พัก 
อบรมกัมมัฏฐานอยู่ที่นี่ ๕ วัน 

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ ทางวัดได้สร้างกุฏิไม้อีกหนึ่งหลัง โดยทุนของวัดสิ้นไปราว ๒๐,๐00 บาท 
และได้ทำห้องลัวมบ้านชีอีก ๔ ห้อง ไว้รับแขกอีกสองห้อง บ้านพักแขกอีก ๑ หลัง โดยทุนของวัด 
ทั้งหมด ทำถังนํ้าฝนหน้าอุโบสถ เทคอนกรีตเสริมเหล็กยาว ๑๐. ๔๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร สูง ๒ 
เมตร สิ้นเงินไปประมาณ ๓๐,00๐ บาทเศษ โดยทุนของวัด 

ราววันที่ ๕ กรกฎาคม ก่อนเข้าพรรษาเราได้เกิดอาพาธ ทีแรกเป็นไข้หวัดประสมกับหลอดลม 
อักเสบ ซึ่งเป็นอยู่ก่อนแล้ว ได้ให้แพทย์ประจำไร , ยาสูบบ้านหม้อมารักษา แต่อาการก็ไม่ทุเลาลง 
แพทย์หญิงทวินศรี สมรไกรสรกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย กับคุณถวัล เศรษฐการ 
จังหวัดได้เอารถมารับไปรักษาที่โรงพยาบาลหนองคาย หมอได้ให้การรักษาอยู่ ๕ วัน แด , อาการก็ไม่ดี 
ขึ้น เมื่อฉายเอกซเรย์ดูก็ได้ทราบว่านาท่วมปอด และที่ปอดมีพยาธิสภาพเล็กน้อย คุณตุ๊ โฆวินทะ จึง 
ได้โทรเลขติดต่อศาสตราจารย์นายแพทย์อุดม โปษะกฤษณะ 

นายแพทย์อุดม โปษะกฤษณะ เมื่อได้ทราบดังนั้นจึงให้นิมนต์ไปกรุงเทพฯ และคุณหมอได้รอ 
รับอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชแล้ว อนึ่ง เนื่องจากหมอที่หนองคายนี้ที่เชี่ยวชาญโรคด้านนี้ไม่มี เครื่องมือก็ 
ไม่พร้อม ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องไปกรุงเทพฯ เล้าแก , กิมก่ายพร้อมทั้งนายแพทย์สมสักด ผู้อำนวยการ 
โรงพยาบาลหนองคาย ได้นำเอาเราขึ้นเครื่องบินส่งที่โรงพยาบาลสิริราช เราเป็นคนไข้ของคุณหมออุดม 
โปษะกฤษณะ โดยมีคุณหมอธีระ ลิ่มสิลา เป็นหมอดูแลประจำ หมอทุกคนได้ให้การรักษาเราเป็นอย่าง 
ดีเลิศ หมอได้เอานั้าออกจากช่องปอดเป็นจำนวนมาก ในอาทิตย์แรกอาการของโรคดีขึ้นเป็นลำดับ แต่ 
ในอาทิตย์ที่สองเริ่มแพ้ยา กลับมีอาการอย่างอื่นเกิดแทรกแซงขึ้นอีก และจะเป็นเพราะเดิมปกติเราไม , 
ค่อยถูกกับเรือนตึกอยู่แล้ว หรืออย่างไรก็ไม่ทราบ เมื่อไปนอนอยู่โรงพยาบาลนาน ตอนหลังอาการจึง 
ได้ทรุดลงๆ จนลมอ่อน พูดเสียงแผ่วเกือบจะไม , ได้ยิน หมอได้มาดูดนั้าออกจากช่องปอดอีกเป็นจำนวน 
มาก อาการของร่างกายค่อยเบาขึ้นมาหน่อย แต่ความอ่อนเพลียยังไม่ดีขึ้น เราจึงได้ขอลาหมอออกจาก 
โรงพยาบาล แต่หมอก็ไสัขอร้องให้เราอยู่ต่อไปอีก เราไม่สามารถจะอยู่ต่อไปได้ จึงลาออกจาก 
โรงพยาบาลเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ 

ตอนนี้ เราเห็นโทษเบื่อหน่ายในร่างกายมากเพราะกายก้อนนี้แท้ๆ จึงได้ทำให้เราเกิดโรคเปีน 
ทุกข์แก'ตนเองแลผู้อื่นอีกด้วย อาหารที่เราฉันอยู่ นี้ วันละนิดเดียวมันปึะมีประโยชน์อันใด คิดแล้วตัดสิน 
ใจว่าวันนี้อย่าฉันเลย ได้บอกกับคุณกัณฑรัตน์ ทรัพย์ยิ่ง ผู้ถวายอาหารประจำว่า วันนี้อย่าเอาอาหารมา 
เลยเราไม่ฉันละ คุณกัณฑรัตน์ร้องไห้ไปตามแพทย์หญิงชะวดี รัตพงศ์ แล้วแพทย์หญิงชะวดีได้ไปเชิญ 
คุณหมอโรจน์ สุวรรณสุทธิ มา เพราะคุณหมออุดมไปราชการต่างชังหวัด เราได้เล่าอาการของโรคที่ 
เป็นอยู่ และความที่เราไม , ค่อยถูกกับบ้านตึกให้หมอฟ้ง คุณหมอโรจน์จึงได้อนุญาตแลจัดรถส่งเราไป 
พักที่บ้านคุณกัณฑรัตน์ ๓ คืน ก่อนออกจากโรงพยาบาลคุณหมอบัญญัติ ปริชญานนท์ ได้มาตรวจ 



๖๖ 


อาการและให้คำแนะนำในการรักษา คุณหมอโรจน์และคุณหมอชะวดีได้ตามไปรักษาและถวายยาทุกวัน 
อาการค่อยดีขึ้น เราพิจารณาตัวเอง แล้วเห็นว่ายังไม่ตายก่อน แต่ในสายตาคนทั่วไปแล้วอาจเห็นตรงกัน 
ข้ามก็ได้ หมอดูบางคนยังทายว่าเราไม , เกิน ๕ วันต้องตายแน่ เมื่อศาสตราจารย์นายแพทย์อวย เกตุสิงห์ 
ไปเยี่ยม เราขอความเห็นจากคุณหมออวยว่า อาตมาจะกลับวัด หมอเห็นว่าอบ่างไร คุณหมออวยตอบว่า 
กลับเร็วเท่าไรยิ่งเป็นการดี เราแปลกใจและดีใจที่จะได้กลับวัด เพราะเราคิดว่าถึงจะตายก็ขอได้ไปตายที่ 
วัดเราดีกว่า และสมแก , สมณสารูปโดยแท้ 

วันนั้นเล้าแก , กิมก่ายได้เหมาเครื่องบินพิเศษส่งเรา มีพระและญาติโยมตามมาส่งเราเต็มเครื่องบิน 
ถึงสนามบินหนองคายเกือบเที่ยง พอดีแม่นั้าโขงกำลังนองเจิ่งล้นส่ง จึงต้องขอยืมเรือ น.ป.ข. จากบ้าน 
กองนาง นำส่งถึงวัดหินหมากเป้ง ถึงวัดราว ๕ โมงเย็น หมอชะวดีก็ได้ตามมารักษาโดยตลอดจนถึงวัด 
และเฝ็าดูอาการไข้ถวายยาประจำราว ๕- ๖ วัน เห็นว่าเรามีอาการดีขึ้นและปลอดภัยแล้ว หมอจึง 
เดินทางกลับกรุงเทพฯ 

เราเริ่มป่วยครั้งนี้ตั้งแต่เข้าโรงพยาบาลหนองคาย จนกระทั่งถึงโรงพยาบาลคิริราช พระสงฆ์ 
สามเณรตลอดถึงประชาชนทั้งที่เราเคยรู้จักและไม่เคยรู้จักต่างพากันสนใจให้ความเมตตาแก , เรามาก ดัง 
จะเห็นเมื่อเราไปอยู่ที่โรงพยาบาลหนองคาย ได้มีทั้งพระเณร ตลอดถึงฆราวาสไปเยี่ยมเราแน่นขนัดทุก 
วัน โดยเฉพาะที่โรงพยาบาลคิริราช พากันไปมากเป็นพิเศษจนหมอห้ามเยี่ยม บางคนมาเยี่ยมไม , เห็นเรา 
เพียงแต่ขอกราบอยู่ข้างนอกก็มี จึงเป็นที่แปลกใจมากทีเดียวว่าไม่ค่อยรู้จักกับคนกรุงเทพฯ เท่าไรนัก 
เวลาเราป่วยจึงมีคนมาเยี่ยมเรามากมายเล่า บางคนพอเห็นเราเข้าแล้ว ทั้งๆ ที่เขาผู้นั้นยังไม่เคยเห็น 
หน้าเรามาแต่ก่อน ยังไม , ทันจะกราบก็ร้องไหนั้าตาพรูออกมาก็มี 

ฉะนั้น เราจึงขอจารึกนั้าใจเมตตาปราณีของท่านทั้งหลายเหล่านั้น อันมีแก'เราไวในความทรงจำ 
ตลอดสิ้นกาลนาน ผู้ที่น่าสงสารและขอขอบคุณมากที่สุดก็คือ ผู้ที่มาเยี่ยมและผุ้ที่มาช่วยเหลือรักษา 
พยาบาลเราที่วัดหินหมากเป้ง เมื่อกลับไปแล้วยังย้อนกลับมาอีกก็มี ในขณะนั้นการกลับไปกลับมาเปีน 
การลำบากมาก ต้องใช้เรือหางยาวเปีนพาหนะ เพราะเปีนเวลากำลังนั้าท่วมและถนนก็ขาด บางทีต้อง 
ทั้งเรือตั้ง ๓ - ๔ ชั่วโมงก็มี จึงเปีนที่น่าเห็นใจมากที่สุด เมื่อเรามาถึงวัดแล้วอาการโรคทั่วไปค่อยดีขึ้น 
เปีนลำดับ ผู้ที่เคารพนับถือต่างก็พาลันมาเยี่ยม พรรษานี้เรายอมขาดพรรษาเพราะลับวัดไม่ทัน 

การที่เราอาพาธครั้งนี้ เปีนผลดีแก'การภาวนาของเรามาก พอเราไปอึงโรงพยาบาลหนองคาย 
อาการโรคของเราไม'ดีขึ้นเลย มีแต่จะทรุดลง เราจึงได้เตรียมตายทันที ยอมสละทุกๆ วิอีทาง แล้วบอก 
กับตัวเราเองว่า ร่างกายและโรคภัยของเจ้า เจ้าปึงมอบให้เปีนธุระของหมอเสีย เจ้าจงเตรียมตายสำรวม 
จิต ตั้งสติให้แข็งแกร่ง แล้วพิจารณาชำระจิตของตนให้บริสุทธิ๋หมดจดก็แล้วกัน หลังจากนั้นมาชิตสงบ 
สบาย ปราศจากความรำคาญใดๆ ทั่งหมด หมอมาถามอาการโรค เราก็ได้บอกแต่ว่าสบายๆ เถ้าแก่ 
กิมก่ายมารับเอาเราขึ้นเครืองบินไปกรุงเทพฯ เราก็ยอมแม้ไปถึงโรงพยาบาลคิริราช หมอมาถามอาการ 
เราก็บอกว่า อาการไข้ของเราสบายอยู่เช่นเคย แต่คนภายนอกดูแล้วเห็นจะตรงกันข้าม เมื่ออยู่ 



๖๗ 


โรงพยาบาลนานวันเป็นเหตุให้เกิดความรำคาญขึ้นมา เวลาวันคืนดูเหมือนเป็นของยาวนานเอาเสียเหลือ 
เกิน เราจึงได้ย้อนระลึกถึงความยอมสละตายของเราแต่เบื้องต้นว่า เราได้ยอมสละตายแล้วมิใช่หรือ 
ทำไมจึงต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพรรค์นี้ เรื่องเหล่านั้นเขาก็เปีนไปตามกาลเวลาหน้าที่ของเขาต่างหาก 
ความตายหาได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านั้นไม่ ต่างก็ทำหน้าที่ของตนๆ จนถึงที่สุดด้วยกันทั้งนั้น ตอนนี้ 
ความรู้สึกของเราที่ยอมสละเรื่องต่างๆ แล้วเข้ามาสงบอยูไนปัจจุบันธรรมจนไม่มิความรู้สึกว่าเวลาไหน 
เปีนกลางวัน เวลาไหนเปีนกลางคืน มีแต่ความสว่างจาของจิต แล้วสงบอยู่เฉพาะตนคนเดียว ภายหลัง 
เมื่อมาตรวจดูกายและจิตของตนเองแล้วเห็นว่าเรายังไม่แตกดับก่อน หากเราอยู่ ณ ที่นี้อายตนะผัสสะ 
ของเรายังมีอยู่จำต้องกระทบกับอารมณ์ภายนอกอยู่เรื่อยไป เมื่อกระทบเข้าแล้วก็ปึะต้องใช้กำลังสมาธิ 
และอุบายปัญญาต่างๆ ต่อสู้กันรํ่าไป อย่าเลย เรากลับไปต่อสู้กันที่สนามชัยของเรา (คือที่วัด) ดีกว่า แล้ว 
จึงได้กลับวัดดังได้กล่าวมาแล้ว 

ในปี ๒๕๑๕ ได้เริ่มทำการก่อสร้างอุโบสถ ซึ่งรายละเอียดจะได้กล่าวแยกเป็นบทหนึ่งต่างหาก 
ต่อไป พร้อมกับขณะที่ทำการก่อสร้างอุโบสถอยู่นี้ ก็ได้ปลูกศาลาบ้านชีอีกหนึ่งหลังทำเป็นเรือนไม้สอง 
ชั้น เสาคอนกรีตต่อไม้มุงกระเบื้องลอนเล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙ เมตร ข้างล่างทำระเบียงรอบ ข้าง 
ละ ๔ เมตร พื้นราดซีเมนต์เสมอกันกับพื้นข้างใน สิ้นเงินไปประมาร ๗ หมื่นบาทเศษ โดยทุนของวัด 


๓๑. พรรษา ๕๑ - ๕๒ จัดเสนาสนะ วังนํ้ามอก (พ.ศ. ๒๕๑๖ - ๒๕๑๗) 

ได้ช่วยย้ายโรงเรียนเก่า ม้านโคกซวก และม้านพระบาท มาปลูกต่อหลังที่ปลูกใหม่เป็นอาคาร 
ไม้ ๔ ห้องเรียน เสาคอนกรีตต่อไม้ สิ้นเงินไป ๘๐,๐00 บาท แต่ยังไม่เสร็จ เพราะหมดทุน มา พ.ศ. 
๒๕๑๗ นี้ได้เริ่มทำต่อ โดยเชื่อมหลังใหม่กับหลังเก่าให้ติดกัน แล้วได้กั้นให้เป็นห้องทำงานครูใหญ่ 
ข้างล่างได้ทำเป็นถังเก็บนี้าฝนเทคอนกรีตเสริมเหล็กโดยยาว ๗ เมตร กว้าง ๖ เมตร สูง ๑ เมตร 

ขณะที่ย้ายโรงเรียนอยู่นี้ ได้ไปจัดเสนาสนะขึ้นที่ป่าวังนี้ามอก ซึ่งไกลจากที่วัดหินหมากเป้งไป 
ทิศทางตะวันตกราว ๖ กม. อีกแห่งหนึ่ง เพื่อให้เป็นที่วิเวกของผู้ต้องการเจริญภาวนากัมมัฏฐาน 
เพราะสถานที่แห่งนั้นยังมีสภาพเป็น ป่า มีกั้า เขและแม่นี้าลำธารสมบูรณ์เป็นที่วิเวกดีอยู่ เพื่อรักษา 
สภาพของป่าธรรมชาติไว้ 

๓๒. พรรษา ๕๓ สร้างวัดลุมพินี (พ.ศ. ๒๕๑๘) 

มี'โยมคนหนึ่งถวายที่ที่ตำบลลุมพินี เนื้อที่ประมาณ ๓ ไร , แล้วมีคนอื่นซื้อเพิ่มเติมอีก ทั้งหมด 
เป็นที่ประมาณ ๑๑ - ๑๒ ไร , จึงได้ตั้งเป็นสถานที่พักวิเวกอีกแห่งหนึ่ง วัดลุมพินึนี้ไม่แพ้วังนี้ามอกที่ได้ 
สร้างมาแล้ว เพราะมีอาณาเขตจดแม่นำทั้งสี่ทิศ สร้างไว้เพื่อผู้ต้องการวิเวกไปอยู่ เนื่องจากที่วัดหิน 



๖๘ 


หมากเป้งบางคราวไม , มีความสงบ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ รู้สึกว่าคนทางภาคกลางสนใจมาสมาคมกับวัด 
ต่างๆ ทางภาคอีสานมากขึ้นเป็นลำดับ วัดเราก็พลอยได้ต้อนรับชาวกรุงมากขึ้นด้วย 

ในปี ๒๕๑๘ นี้ สมเด็จ พระ ญาณ สังวร* ได้สนับสนุนพระภิกษุชาวต่างประเทศ ซึ่งได้ 
อุปสมบทที่วัดบวรนิเวศฯ ให้ออกไปศึกษาธรรมะที่วัดภาคต่างๆ ของเมืองไทยหลายแห่ง และได้ส่งมา 
จำพรรษาอยู่ที่นี่หลายรูป ท่านก็สนใจและตั้งใจปฏิบัติด้วยกันทุกองค์ 


๓๓. พรรษา ๕๔ ไปแสดงธรรมต่างประเทศ (พ.ศ. ๒๕๑๙ - ๒๕๒๐) 

การไปต่างประเทศของเราครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนและความอุปการะจากหลายฝ่าย โดยมี 
ความมุ่งหมายจุดเดียวกัน คือ เพื่อการอบรมศีลธรรมในต่างประเทศ นอกจากนั้นเราเองยังต้องการที่จะ 
ไปเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เพื่อนๆ ทั้งพระไทยและพระต่างประเทศ ที่ได้ไปอบรมเผยแพร่พุทธศาสนา 
ในประเทศเหล่านั้นอีกด้วย 

มันเป็นสิ่งที่น่าขบขันอยู่อย่างหนึ่งก็ศึอ รู้สึกตัวว่าแก่จวนจะตายอยู่แล้ว ยังอุตส่าห์ไปเมืองนอก 
กับเขา มิหนำซํ้าภาษาของเขาก็ยังไม , รู้เสียอีกด้วย ว่าที่จริงแล้วการเดินทางไปต่างประเทศครั้งนี้ย้งไม , 
ลูกต้องตามอุดมคติของเราในเรื่องของการเดินทางสามประการคือ 

๑. การไปในภูมิภาคหรือถิ่นฐานใดๆ ก็ ตาม ต้องรู้ภาษากำพูดของเขา 

๒. ต้องรู้จักเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีของเขา 

๓. ต้องรู้จักการอาชีพในภูมิภาค และถิ่นฐานนั้นๆ ของเขา 

ทั้งนี้ เพื่อเราจะได้สมาคมกับเขาและพูดเรื่องราวของเขาได้ลูกต้อง แตนเมื่อเราไม , รู้ภาษาของ 
เขาเสียอย่างเดียวแล้ว สองข้อข้างท้ายก็เลยเกือบไม่ต้องพูดถึง อย่างไรก็ดี เราก็ได้รับความอนุเคราะห์ 
จากท่านผู้รุ้มากหลายช่วยเป็นสื่อภาษา ให้ความรู้ความเข้าใจแก , เราเป็นอย่างดี ทำให้อุปสรรคด้านภาษา 
แทบจะหมดความหมายไร้ค่าไปทีเดียว 

เรารู้ตัวดีว่า เราอายุมากแล้ว ล่วงเข้าวัยชรามากแล้ว ไม , อยากไปไหนมาไหน ไปมาก็มากแล้ว 
หาที่ตายได้ขนาดวัดหินหมากเป้งนั้ก็ดีโขแล้ว อยู่ๆ แม่ชีชวน (คนสิงคโปร์มีศรัทธาในพุทธศาสนาและ 
ได้มาบวชเป็นชี และมาจำพรรษาอยู่วัดหินหมากเป้ง) มานิมนต์ให้เราไปสิงคโปร์ - ออสเตรเลีย - อินโดนีเซีย 
เพราะเธอเห็นว่าเราแก่แล้วอยู่วัดไม่วัดไม่มีเวลาพักผ่อน บางทีรับแขกตลอดวัน โดยมากมาเรื่องขอบัตรขอเบอร์ 
กันทั้งนั้น ไปทางโน้นคงมีเวลาพักผ่อนบ้าง เราได้มาพิจารณาดูแล้วเห็นว่าการไปต่างประเทศเมื่อไม่รู้ภาษาของ 
เขา ย่อมเป็นการลำบาก และเมื่อเขาเห็นเป็นคนแปลกหน้าเขาก็จะยิ่งแห่กันมาดู มันจะได้พักผ่อนอย่างไร 
ยิ่งกว่านั้นเรานั้นเป็นพระสาธารณะ แก่แล้ว จะไปมา ณ ที่ใด ต้องพิจารณาให้รอบคอบ บางทีไปเกิดอันตราย 
เจ็บป่วยหรือตายลง อาจเป็นเหตุทำความเดือดร้อนให้แก่คนอื่น โดยเฉพาะผู้นิมนต์ไปนั้นเอง เขาจะหาว่า 


ปัจจุบัน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 



๖๙ 


นิมนต์ไปแล้วไม่ช่วยรักษา ถึงกระนั้นแล้วก็ตาม เธอก็ไม่สินความพยายามจะนิมนต์ไปให้ได้ กอปรทั้งพี่ชาย 
ของเธอซึ่งเป็นหัวหน้ากองชุมชนชาวพุทธที่เมือเพิร์ธในออสเตรเลียก็ได้จดหมายมานิมนต์ให้ไปโปรดชาวพุทธ 
ที่โน่นด้วย 

เราได้พิจารณาแล้ว มีเหตุผลที่ควรแก่การรับนิมนต์ ๓ ประการว่า การไปครั้งนี้มีผลคุ้มค่าแน่ 

ประการแรก ประเทศอินโดนีเซียมีพลเมือง ๑๓๐ กว่าล้าน ยังนับถือพุทธศาสนาอยู่ ๑๐ กว่าล้าน ใน 
ท่ามกลางศาสนาอื่นคือ ฮินดู-อิสลาม-คริสต์ โดยมิได้มีพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้นำเลย เราได้พิงจากคนอื่นมาเล่า 
เรื่องนี้ให้พิงแล้วทำให้เกิดความสงสารชาวอินโดนีเซียมาก แล้วยังได้ทราบว่าเขาเหล่านั้นชอบในการภาวนานั่ง 
สมาธิอีกด้วย (ทุกๆ ศาสนาที่เขานับถือพระเจ้าเขาจะต้องนั่งสมาธิรวมใจให้สงบ ยึดเอาพระเจ้าของเขาเป็น 
อารมณ์ เรายิ่งชอบใจใหญ่เลย) 

ประการที่สอง พระที่มาบวชที่วัดบวรนิเวศวิหารกับสมเด็จพระญาณสังวร (ปัจจุบัน สมเด็จพระญาณ- 
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก) ที่มาทางสายอินโดนีเซีย - ออสเตรเลีย ก็มีจำนวนมาก 
ก่อนเข้าพรรษาปีนั้พระดอน (0๐1๗(1 1110๒8) ซึ่งเป็นชาวอังกฤษ ก็ได้นำเอาเทปอัดธรรมเทศนาและรูปของเรา 
ไปเผยแพร่ทางออสเตรเลียก่อนแล้ว เมื่อเขาได้ทราบว่าเราพร้อมด้วยคณะจะเดินทางไปออสเตรเลียก็พากัน 
เตรียมรับรอง บางคนดีใจถึงกับนอนไม่หลับ ที่ออสเตรเลียนี้มีพระไทยรูปหนึ่งชื่อบุญฤทธิ”* เธอบวชมานาน 
ได้ออกไปเผยแพร่พุทธศาสนาอยู่ก่อนแล้ว ท่านรูปนี้ได้ทำประโยชน์แก่การเผยแพร่พุทธศาสนาในออสเตรเลีย 
มาก มีหลายรูปที่ได้ไปอบรมกับท่านแล้วเข้ามาบวชในเมืองไทย 

ประการที่สาม เรานึกอยู่เสมอว่าต่อไปพุทธศาสนาจะเผยแพร่ไปในนานาชาติมากขึ้น และอาจเผยแพร่ 
แบบบาทหลวงของคริสต์ศาสนา ถ้าเป็นพระไทยออกไปเผยแพร่แล้วมักจะเอาเปลือกของพุทธศาสนาออกไป 
เผยแพร่ หากเป็นคนชาติของเขาเองเข้ามาบวชและอบรมให้เข้าถึงแก่นของพุทธศาสนาที่แท้จริงแล้ว เขาได้นำ 
เอาแก่นแท้ของพุทธศาสนาออกไปเผยแพร , เอง นั่นแหละจึงจะได้แก่น เมื่อพรรษาที่แล้ว (พ.ศ. ๒๕๑๙) ก็ได้มี 
พระสุธัมโมชาวอินโดนีเซีย ซึ่งบวชกับสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร มาจำพรรษาที่วัดหินหมากเป้ง 
เวลานี้เธอยังรอรับคณะของเราอยู่ที่อินโดนีเซียนั้นเอง ซึ่งเป็นพระสำคัญรูปหนึ่งที่จะนำเอาแก่นของพุทธศาสนา 
ออกไปเผยแพร่ 

เมื่อพิจารณาดูถึงเหตุผลทั้ง ๓ ประการดังกล่าวแล้ว จึงได้ตัดสินใจด้วยตนเองว่า ชีวิตของเราที่ยัง 
เหลืออยู่จะขอยอมสละทำประโยชน์เพื่อพระศาสนาเท่าที่สามารถจะทำได้ เมื่อตกลงอย่างนั้นแล้วก็มองเห็น 
คุณค่าชีวิตของตนมากขึ้นอันเปีนเหตุให้เรายอมสละความสุขส่วนตัวเพื่อพระศาสนาอย่างเด็ดเดี่ยว 

แท้จริงมีคนกรุงเทพฯ หลายคนหลายหมู่ได้เคยมานิมนต์ให้เราไปอินเดีย เพื่อนมัสการกราบไหว้ 
ปูชนียสถานต่างๆ โดยรับบริการให้ความสะดวกทุกประการ แต่เราก็ยังไม่ยอมรับอยู่นั่นเอง ได้เคยวาดมโนภาพ 
ที่จะไปอินเดียดุมาหลายครั้งแล้ว เพื่อให้เกิดฉันทะในการที่จะไปอินเดีย แต่แล้วใจมันก็เฉยๆ เมื่อมาพิจารณาดู 


พระบุญฤทธึ๋ ป้ณฑิโต 



๗๐ 


เหตุผลว่า อินเดียเป็นที่อุบัติขึ้นของพระพุทธศาสนา เมื่อเราเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้า หรือสัมยที่พระพุทธศาสนา 
ยังรุ่งโรจน์อยู่ เมื่อปูชนึยสถานยังคงเหลืออยู่ควรจะไปนมัสการเพื่อจะได้เกิดธรรมสังเวชหรือความเลื่อมใส แต่ 
แล้วใจมันก็ตื้อเฉยๆ อยู่เช่นเคย หรือว่าเราอาจได้เกิดมาเป็นพระสงฆ์ในสมัยยุคฮินดูปราบพระและปูชนึยวัตถุให้ 
ราบเรียบไป เราอาจเป็นคนหนึ่งในจำนวนพระที่ถูกฮินดูปราบนั้นก็ได้ เราเลยเข็ดอินลูในอินเดียแต่ครั้ง 
กระโน้นแล้ว เลยไม่อยากไปอีกในชาตินี้กระมัง ใครมีศรัทธามีโอกาสไปกราบไหว้ปูชนึยสถานทั้งสี่ ก็นับเป็น 
มหากุศลอันยิ่งใหญ่ ดังที่พระองค์ได้ตรัสแก่พระอานนท์ว่า “ปูชนียวัตถุทั้งสี่ จะเป็นบ่อบุญแก่สาธุชนเป็นอัน 
มากเมื่อเรานิพพานไปแล้ว” เราวาสนาน้อยมิได้ไปก็ขออนุโมทนาด้วย แล้วก็ขอเป็นหนี้บุญคุณประเทศอินเดีย 
ซึ่งเป็นที่อุบัติขึ้นของพระพุทธศาสนาไว้ไนโอกาสนี้ด้วย 

ก่อนจะเดินทางไปต่างประเทศครั้งนี้ ได้มาพัก ณ ที่พักสงฆ์ สวนของ พลอากาศโทโพยม เย็นสุดใจ 
ที่ดอนเมือง กลางคืนจะมีผู้มาฟิงเทศน์อบรมสมาธิมากขึ้นทุกๆ คืน รู้สึกว่าคนกรุงเทพฯ สมัยนี้คงจะมีความรู้สึก 
ตัวดีกว่าสมัยก่อนว่า เรามาเกิดในเมืองเทวดาตามสมัญญาสมมุติต่างหาก แต่ตัวของเราเองยังคงเป็นมนุษย์ดิ้นรน 
กระเสือกกระสนทำมาหาเลี้ยงชีพแย่งกันเหมือนๆ มนุษย์ทั่วไปนั่นเอง จึงอยากจะสร้างตนเองให้ได้เป็นเทวดาที่ 
แท้จริงก็ได้ เพราะเคยได้ทราบมาว่าเทวดาที่ไปเกิดในสวรรค์นั้น ไม่มีโอกาสจะได้ทำบุญเหมือนเมืองมนุษย์เรา 
เมื่อเสวยผลบุญที่ตนเองได้กระทำไว้แต่เมืองมนุษย์นี้หมดแล้ว ก็กลับมาเกิดในเมืองมนุษย์นี้อีก บางทีไม่ 
แน่นอนอาจไปเกิดในอบายก็ได้ ไม่เหมือนพระเสขะอริยบุคคลมีพระโสดาเป็นต้น ท่านเหล่านั้นตายแล้วไม่ไป 
เกิดในอบายอีกแน่ 

เราเป็นพระแก่เกิดในถิ่นด้อยการศึกษา บางทีเขานิมนต์ให้เราไปเทศน์อบรมศีลธรรมแก่ผู้ที่มีการศึกษา 
ดี เบื้องต้นเรามีความรู้สึกเหนียมๆ ตัวเองเหมือนกัน แต่มันเข้ากับหลักพุทธศาสนาที่ไม่ให้ลือชั้นวรรณะ ให้ถือ 
เอาความรู้ดีประพฤติดีเป็นประมาณ เพราะคนรู้ดีทำชั่ว ย่อมทำความเดือดร้อนให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองยิ่ง 
กว่าคนไม่มีความรู้ คนไม่มีความรู้แต่เขาไม่ทำชั่ว ดีกว่าคนที่มีความรู้มาก แต่นำความรู้นั้นๆ ไปใช้ในทางที่ชั่ว 
คนรู้น้อยแต่เขาพยายามสร้างแต่ความดีย่อมนำความเจริญมาให้แก่หมู่คณะตลอดถึงประเทศชาติได้ เมื่อได้มา 
พิจารณาถึงเหตุผลดังกล่าวแล้ว เราก็สามารถพูดอบรมได้อย่างภาคภูมิใจ เพราะเทศน์อบรมศีลธรรมแก่ผู้มี 
การศึกษาดีย่อมเข้าใจง่าย ศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้น สอนให้รู้จักของธรรมชาติ จึงเข้ากับหลักวิทยา- 
ศาสตร์ทันสมัยดีที่สุด นักศึกษาที่ดีทั้งหลายย่อมมุ่งแสวงหาแต่ความรู้ที่เป็นสาระอันจะนำเอามาประยุกต์ใช้ให้ 
เป็นประโยชน์แก่ชีวิตของคนเท่านั้น อย่างสมัยนี้ครูสอนศิษย์มีความรู้สูงๆ แล้วศิษย์กลับนำเอาความรู้นั้นๆ มา 
สอนครูอีกก็มี ไม่เหมือนศิษย์ที่เลวๆ บางคนบางกลุ่ม เห็นครูอาจารย์ทำผิดอะไรนิดๆ หน่อยๆ หรือมีความคิด 
ความเห็นไม่ตรงกับของตนแล้ว ถือว่าครูอาจารย์เป็นเรือจ้างรวมหัวกันรุมจิกขับไล่ถือว่าได้หน้ามีเกียรติ อย่างนี้ 
มันเป็นสมัยพัฒนาวิชาอุบาทว์ มีแต่จะนำมาซึ่งความเสื่อมถ่ายเดียว 
๓๓.® ถึงสิงคโปร์ประเทศแรก 

คณะเราอันมีพระสดีเฟ้น พระชัยชาญ หมอชะวดี และแม่ชีชวน ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ วันที่ ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๑๙ ถึงสิงคโปร์ในวันเดียวกัน คณะศรัทธามารับและพาไปชมเมืองจนทั่ว 



๗๑ 


สิงคโปร์เป็นเกาะเล็กๆ อยู่กลางทะเล มีเนื้อที่เพียง ๓๐ X ๒๕ กม. เท่านั้น มีผู้'คนอยู่หนาแน่น มีพล 
เมืองรวมทั้งเกาะเล็กเกาะน้อยรอบๆ ๓ ล้านเศษ เพราะเนื้อที่น้อย ฉะนั้น เขาจึงปลูกแฟลตสูงๆ สิบชั้นยี่สิบชั้น 
ขึ้นไป เพื่อมิให้เปลืองเนื้อที่ คนไปเห็นแฟลตสูงๆ แล้วเข้าใจว่าคนสิงคโปร์มีแต่คนรวยๆ กันทั้งนั้น แท้จริง 
แล้วก็เหมือนๆ กับประเทศอื่นๆ ทั่วไปในโลกนี้แหละ บ้านธรรมดาๆ มุงกระเบื้องสังกะสีแม้แต่มุงจากอย่างบ้าน 
เราก็มีเหมือนกัน เมื่อมนุษย์เรายังมีกิเลสอยู่ตราบใดแล้วจะมีทุกสิ่งทุกอย่างเสมอภาคกันเป็นไปไม่ได้ รัฐบาล 
ของทุกประเทศก็พากันพยายามต้องการอยากให้เป็นเช่นนั้น แต่แล้วก็ไม่เห็นเป็นไปตามประสงค์สักประเทศ 
เดียว แม้แต่ประเทศที่ปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์ ก็โฆษณานักหนาว่าประชาชนพลเมืองของเขาอุดม 
สมบูรณ์ไม่เดือดร้อน มีสิทธิเสมอภาคกันทั่วหมด แล้วทำไมพลเมืองเหล่านั้นจึงพากันดิ้นรนเล็ดรอดหนีตาย 
จากเมืองพระศรีอาริย์มาเล่า อันนั้นเพราะอะไร ก็เพราะกิเลสของคนเรามันแก่ตัวเกินไปน่ะซี เรื่องนี้พระพุทธ 
องค์สอนนักสอนหนาว่า ให้เห็นอกเขาอกเรา จงมีเมตตาปรารถนาหวังดีต่อกันและกัน ทุกๆ คนก็ปรารถนาเช่น 
นั้นเหมือนกัน แต่บทเมื่อมาถึงตัวเองเข้า กิเลสปิดบังห่อหุ้มเลยลืมหมด ลงของเก่า 

เราเคยสงสัยว่า เหตุใดสิงคโปร์ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ จึงแยกตัวออกจากมาเลเซียเป็นเอกราชต่างหาก ทำไม 
จึงไม่รวมกันกับมาเลเซียเพื่อจะได้เป็นประเทศใหญ่ๆ ให้เป็นปีกแผ่นแน่นหนา เมื่อไปเห็นความจริงแล้ว การ 
แยกออกจากมาเลเซียไปเป็นเอกราชต่างหากนั้นมันเหมาะสมแล้ว เพราะเรื่องวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและ 
ศาสนา ตลอดจนนิสัยของคนสิงคโปร์อาจแปลกต่างไปจากมาเลเซียก็ได้ อนึ่ง สิงคโปร์เป็นเกาะเล็กมีพลเมือง 
หนาแน่น อาจมีรายได้ดีกว่ามาเลเซีย แล้วผู้คนก็อาจปกครองง่ายกว่ามาเลเซีย แต่ถึงอย่างไรก็ตาม สิงคโปร์ก็ 
ยังต้องอาศัยวัตถุดิบ เช่น ไม้ เป็นต้น จากมาเลเซียอยู่นั่นเอง นั้าเป็นปัจจัยสำคัญประจำชีวิตของมนุษย์อย่างยิ่ง 
สิงคโปร์มีพื้นที่น้อย ไม่พอจะทำการกสิกรรมและเกษตรกรรมแม้แต่นั้าบริโภคและนั้าใช้ ก็ต้องอาศัยต่อท่อไป 
จากมาเลเซียทั้งนั้น ฉะนั้นมาเลเซียกับสิงคโปร์ถึงแม้จะแยกจากกันไปคนละประเทศแล้วก็ตาม แต่สัมพันธไมตรี 
ด้านอื่นๆ ยังแน่นแฟ้นอยู่ตามเดิม หากจะตัดก็ต้องตัดสายนั้านี้แหละจึงจะขาด 

ด้านการจราจรนั้น ถนนหนทางเขากว้างและมีมากพอแก่รถราจะวิ่ง ไม่คับคั่ง ทั้งคนขับก็ช่วยกันรักษา 
การจราจร ไม่เห็นแก่ตัว ตามสี่แยกต่างๆ จะหาตำรวจจราจรมาทำยาสักนายเดียวก็ไม่มี มีแต่ไฟแดง - ไฟเขียว 
ทำหน้าที่โดยอัตโนมัติอย่างน่าสงสาร ถนนหนทางเขารักษาความสะอาดได้ดี ไม่ค่อยจะมีคนเดินพลุกพล่าน 
ตามหน้าร้านมีบานกระจกปิดกันฝุนเรียบร้อย นอกจากแฟลตที่สูงๆ แล้ว บ้านช่องเขาปลูกมีระเบียบเรียบร้อย 
น่าดู ริมถนนและระหว่างบ้านต่อบ้านเขาปลูกต้นไม้ร่มเย็นน่าชมน่าเที่ยว ที่ใดบ้านห่างๆ ไม่ว่าตามในเมืองหรือ 
ชานเมืองก็ตาม เขาทำเป็นสวนสาธารณะเล็กบ้างใหญ่บ้าง แล้วทำที่พักนึ่งเล่นตามโคนต้นไม้ไว้ให้คนไปนึ่ง 
พักผ่อนสบาย ตามชายทะเลที่ไม่มีต้นไม้ เขาก็ปลูกต้นไม้ลงแล้วทำลานจอดรถไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยแทบทุก 
แห่ง ไม่ว่าบ้านริมถนนหรือกำแพงบ้าน ตลอดจนสวนสาธารณะ เขาชอบปลูกดอกไม้พรรณต่างๆ สวยงามมาก 
สินของเขาก็ดี อากาศและฝนก็อำนวยตกบ่อย จึงทำใดอกไม้ของเขาเขียวชอุ่มอยู่ตลอดกาล สิงคโปร์เป็นเกาะ 
เล็กพลเมืองหนาแน่น อย่าพึงเข้าใจว่าจะไม่มีป่าเลย แม้แต่ในเมืองก็ยังมีป่าดงดิบอยู่ ทั้งนี้เพราะเขามีป่าน้อย เขา 
จึงรักป่าและพันธุไม้แล้วสงวนไว้ดังกล่าวแล้ว สิงคโปร์เป็นเกาะอยู่บนกลางทะเลสูงกว่าระดับนั้า ฉะนั้นถึงนั้า 



๗๒ 


จะดี ฝนตกเสมอ แต่นั้าก็ไม่ขังชื้นแฉะ จึงทำความสะอาดได้ง่ายกว่ากรุงเทพฯ ของเรา ประจวบกับพลเมืองก็ 
เอาใจใส่ช่วยกันรักษากฎหมายบ้านเมืองเป็นอย่างดี ถึงอย่างไรก็ดี อย่าได้ลืมตัว เพราะคนเราเกิดมาก็เกิดที่ 
สกปรก แล้วก็คลุกคลีอยู่ด้วยของสกปรกทั้งภายนอกและภายในตลอดกาล ชำระสะสางอาบแล้วเดียวก็สกปรก 
อีก ผลที่สุดเมื่อตายแล้วก็เปือยเน่าสกปรกอีก เมื่อมันเป็นอยู่เช่นนั้นแล้ว คนเราไปอยู่ที่ไหนมันจะสะอาดได้ 
อย่างไรเล่า นอกจากทุกๆ คนที่อยู่ร่วมกันเข้าใจความจริงนั้นแล้ว แต่ก็ช่วยกันรักษาความสะอาดตามหน้าที่ของ 
ตนๆ รักษาความสะอาดภายในตัวของเราอย่างไร ก็ให้รักษาความสะอาดภายนอกเช่นนั้นก็แล้วกัน 

บ้านเมืองใดก็ตามที่เจริญสมบูรณ์ต้องพร้อมด้วยเหตุผล ๔ ประการ ดังนี้ คือ 

๑. ภูมิประเทศที่เป็นชัยภูมิเหมาะสมแก่ผู้คนที่ไปอยู่อาศัย 

๒. หัวหน้าผู้บริหารวางระเบียบกฎหมายเป็นยุติธรรม ไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้อยู่อาศัย 
และหย่อนยานเกินไป 

๓. พลเมืองช่วยกันรักษาระเบียบกฎหมาย เคารพต่อกฎหมายบ้านเมือง 

๔. ผู้บริหารตั้งอยู่ในยุติธรรม 

ล้าพร้อมด้วยเหตุ ๔ ประการนี้แล้ว บ้านเมืองนั้นก็จะอุดมสมบูรณ์ ล้าขาดอันใดข้อหนึ่ง ถึงแม้จะอุดม 
แต่ก็จะไม่สมบูรณ์ กรุงเทพฯ เราจะทำให้สะอาดสมบูรณ์เหมือนสิงคโปร์ไม่ได้เด็ดขาด เพราะสถานที่ไม่อำนวย 
อยู่ที่ตํ่ากว่าระดับนั้าทะเล ใครก็ตามเถิดอย่ามาคุยโอ่เลยว่า จะทำกรุงเทพฯ ให้สะอาดอย่างนั้นอย่างนี้พอเป็นขี้ 
ปากหนังสือพิมพ์เปล่าๆ ทางที่ดีควรมาช่วยกันรักษาความสะอาดตามหน้าที่ของตนๆ ขออย่าได้พากันมักง่ายเห็น 
แก่ตัวจะดีกว่า เห็นอะไรผิดนิดก็ด่า หน่อยก็โจมตีกันอย่างสาดเสียไร้มารยาท ขาดวัฒนธรรมอันดีงามเหมือน 
คนไม่มีการศึกษา 

ช่วงระยะที่คณะของเราได้อยู่ที่สิงคโปร์นี้เป็นเวลาสิบคืน เราได้อบรมศีลธรรมแกกรรมฐานให้ชาว 
สิงคโปร์ทุกๆ คืนๆ ละไม่เกิน ๓ ชั่วโมง มีคนมารับการอบรมคืนละ ๒๐ - ๓๐ คน แบ้จริงการอบรมศีลธรรม 
ก็คือการขี้ให้เห็นโทษของทางโลกตามเป็นจริงนั้นเอง ผู้ใดเห็นโทษของโลกนั้นก็ได้ชื่อว่ามองเห็นธรรมแล้ว 
เพราะโลกกับธรรมอาศัยซึ่งกันและกันอยู่ ฉะนั้นเมื่อเราแสดงถึงธรรม ปีญหาของโลกจึงหลั่งไหลเข้ามารอบ 
ด้าน ปีญหาทั้งหมดก็เหมือนๆ กับที่มีอยู่ในโลกทั่วๆ ไปนั้นเอง เมื่อสรุปแล้วก็คงอยู่ในวงขอบเขต ๓ ประการ 
ดังนี้คือ 

๑. ป็ญหาในครอบครัวและการครองชีพ 

๒. ปัญหาที่พึ่งทางใจ 

๓. ปัญหาเรื่องต้องการเปลื้องทุกข์ให้หลุดพ้น 

ข้อแรก ก็ไม่เห็นแปลกแตกต่างอะไร เมื่อมีโลกก็ต้องมีปัญหาโลกแตกเป็นธรรมดา เมื่อเราผูกเองก็ 
ต้องแก้เองเป็นละซี คนอื่นใครจะแก้ให้ได้ นอกจากบอกวิธีแก้ให้เท่านั้นเอง ปลาติดเบ็ดนายพรานเพราะเหยื่อ 
ของนายพรานทุ้มพรางไว้ ปลาเห็นเข้าโฉบเอาด้วยความหิว เมื่อเบ็ดเกี่ยวปากเหยื่อก็กินไม่ได้กิน ยังเหลือแต่ 
ความเจ็บปวดรวดร้าวอย่างเดียว ความหิวทำให้เกิดทุกข์อย่างนี้ เราให้ความเห็นว่าจงอดเอาเถิด เมื่อเราหลงเหยื่อ 



๗๓ 


จนเบ็ดเกี่ยวปากแล้ว ยิ่งดิ้นก็จะมีแต่ความเจ็บปวดทวีคูณ ปลงอนิจจังสังเวชตัวเองว่าเป็นทุกข์เช่นนี้ ก็เพราะ 
ความหลงผิดแท้ๆ นิ่งๆ เอาไวีไห้นายพรานมาปลดเอาไปต้มยำเป็นอาหารเย็น ก็จะเป็นโชคดีของแก 

ข้อสอง คนเราเมื่อยังมีหวังอยู่ก็จะต้องดิ้นรนไปจนสุดเหวี่ยงจนหาที่หยุดสุดสินไม่ได้ ตามใจที่ยัง 
ไม่ได้อบรมเหมือนกับสัตว์ป่าที่จับมาใหม่ๆ จะฮึกเท่าไรดิ้นเท่าไรเมื่อเชือกยังเหนียวไม่ขาด สัตว์ป่าก็จะเหนื่อย 
รู้กำลังตนเองแล้วนิ่งยอมจำนน คนเราก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อไม่สมหวังในสิ่งนั้นๆ ที่เข้าใจว่าจะนำความสุขมา 
ให้ แล้วใจก็จะสงบสุข นั่นแหละจึงจะเห็นเป็นที่พึ่งของใจว่าที่เราแสวงหาความสุขในที่นิ่นๆ ด้วยวัตถุภายนอก 
นั้นที่แท้จริงไม่ใช่แสวงหาความสุขอันแท้จริง เป็นแต่สุขปลอมๆ เปลือกๆ สุขที่แท้จริงได้แก่สุขที่จิตนิ่ง 
ไม่ดิ้นรนต่างหาก ผู้มาจับจุดความสุขที่แท้จริงได้อย่างนี้แล้ว แม้ผู้นั้นจะอยู่ในอิริยาบถใด ประกอบภารกิจงาน 
ใดๆ อยู่ก็ตาม เขาจะมีใจเป็นสุขอยู่ตลอดกาลทุกเมื่อ แต่เมื่อผู้ที่ย้งไม่ถึงและไม่เห็นเช่นนั้นแล้วก็เหมือนเป่า!]ให้ 
ควายฟิง 

ข้อสาม เราได้สอนให้เขาทบทวนย้อนไปพิจารณาถึงข้อ ๑ - ๒ จนให้เห็นว่านอกจากความสุขอันเกิด 
จากความสงบแล้ว นอกนี้เป็นความสุขเพียงเพื่ออาศัยและสุขปลอมๆ เท่านั้น แล้วสอนให้เขาเหล่านั้นหนั่น 
บำเพ็ญเจริญพิจารณาอยู่อย่างนั้นตลอดไปจนชำนาญ เมื่อชำนาญแล้วจะอยู่ด้วยอาการอย่างไรก็อยู่ได้ตามใจ 
ปรารถนา เมื่อทำได้อย่างนี้แล้วใครจะอยู่ด้วยความสุขก็อยู่ไป ใครจะอยู่ด้วยความทุกข์อย่างไรก็อยู่ไปโดย 
อิสระเสรี 

เท่าที่ได้อบรมมาแล้วและได้ฟิงความคิดความเห็นของชาวสิงคโปร์ นับว่าพวกเขามีโชคดีที่มีความคิด 
ความเห็นเป็นธรรม เห็นโทษทุกข์ในความมาเกิดในโลกนี้ เห็นว่าชีวิตของคนเราไม่มีสาระ เป็นเพียงมายา 
เท่านั้น อนึ่งเราเองก็ไม่ได้นึกได้ฝนเลยว่า คนสิงคโปร์จะมีความรู้ความเข้าใจหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าถึง 
อย่างนี้ เมื่อก่อนคนชาวสิงคโปร์โดยมากลือฮินดูท้าง คริสต์บ้าง และลัทธิมหายานบ้าง แต่เมื่อพากันมาได้ 
อบรมศึกษาในหลักคำสอนของพุทธศาสนาที่ถูกต้องแล้ว ความเชื่อในลัทธิและศาสนาเหล่านั้นไม่ทราบจมหาย 
ไปไหน คงยังเหลือแต่แก่นแท้ของสัจธรรม เป็นที่น่าชื่นชมที่เขาได้พากันแสดงออกมาซึ่งความเชื่อนั่นความ 
กล้าหาญความร่าเริงในการที่เขาได้เข้าใจในสัจธรรมที่เป็นสาระอย่างจริงชัง เป็นที่น่าอัศจรรย์ที่บางคนมีศีลห้า 
โดยอัตโนมัติ หัดภาวนาทำสมาธิแน่วแน่จนทำให้เกิดญาณรู้เรื่องราวต่างๆ ทั้งเรื่องของตนและของคนอื่นอีกด้วย 
๓๓.๒ ไปออสเตรเลีย 

จากสิงคโปร์ เราได้บินไปออสเตรเลียในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน แวะลงพักที่เพิร์ธเป็นเมืองด่าน 
แรก แล้วก็ไปเมลเบอร์น ซิดนีย์ แคนเบอร์ร่า ตามเมืองใหญ่ๆ ที่มีผู้สนใจพุทธศาสนา หรือพุทธ 
สมาคมนิมนต์ให้ไปอบรมศีลธรรมทุกแห่ง ไม , ว่าไทย ลาว พม่า ศรีลังกา ฝรั่งมังค่า ต่างให้การต้อนรับ 
นับว่าดีเลิศ คณะของเราขอขอบพระคุณท่านเหล่านั้นไว้ ณ โอกาสนี้ เป็นอย่างยิ่ง 

คำสนทนากับหัวหน้าฮินดู 

ระหว่างอยู่เพิร์ธมีสวามีมาเยี่ยม สวามีหมายถึงนักบวชลัทธิฮินดู ทุ่งห่มและสีผ้าคล้ายๆ กับพระ 
ธิเบต ตัวท่านเองก็บอกว่าท่านเองเป็นฮินดูลามะ ฮินดูมีหลายลัทธิ ลือพระเจ้าหลายพระองค์เหลือเกิน 



๗๔ 


จะถือพระเจ้ากี่องค์ๆ ก็ไม่ว่า ขอให้ถือว่าพระเจ้าเหล่านั้นล้วนแยกออกมาจากพระเจ้าองค์เดียวกันก็ใช้ได้ 
(คือพระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างโลกผู้ไม่มีตัว) ท่านองค์นี้บวชมาได้ ๔๕ ปีแล้ว อายุก็ได้ ๗๖ ปีพอดี ท่านมา 
นั่งรอเราอยู่ที่ห้องรับแขกก่อนแล้ว พอเห็นเราก็ยกมือไหว้เราก่อนด้วยความยินดี มีศีลธรรมอย่างน่ารัก 
มาก เราได้ยกมือไหว้ตอบ สนทนาสัมโมทนียกถาพอเป็นเครื่องทำให้เกิดความอิ่มใจในกันและกันพอ 
สมควรแล้ว เราเริ่มถามถึงลัทธิของท่านที่ท่านประพฤติอยู่ว่าท่านดำเนินไปในแนวไหนและหนักไปใน 
ทางใดด้วยความเป็นกันเอง ท่านได้บอกว่าท่านเป็นสวามีลามะหัวหน้าสอนศาสนาลัทธิฮินดู ตระกูล 
ของท่านถือฮินดูและตัวท่านเองก็เคร่งในลัทธิฮินดู ได้บวชแต่ยังหนุ่มจนบัดนี้แล้วก็เคยเช้าไปหาพระใน 
ธิเบตลัทธิมหายาน 

ยังมีสวามีอีกคนหนึ่ง แต่คนนี้เขาไม , บวชเหมือนคนก่อน เป็นฆราวาสเหมือนคนธรรมดาๆ เรา 
นี้เอง อายุ ๘๑ ปีแล้ว แต่รูปร่างหน้าตาน่ารักมาก ผิวพรรณผุดผ่องยิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลา ดูท่าทีแล้ว 
เหมือนคนอายุ ๖๑ ปีเท่านั้นเอง เขาได้มานั่งรอเราอยู่ในห้องรับแขกก่อนแล้ว พอเราออกจากห้องมา 
เขาเห็นเราเข้าแล้วก็ยกมือไหว้เราก่อนเหมือนสวามีคนก่อน เขาบอกว่าพอเห็นเราแล้วเมตตามาก (ตาม 
ภาษาบ้านเราคือเคารพรักมากนั่นเอง) เมื่อทักทายและแสดงความดีใจซึ่งกันและกันพอสมควรแล้ว เรา 
ได้เริ่มซักถามถึงลัทธิที่เขานับถือก่อนเช่นเดียวกับสวามีคนก่อน ก่อนที่เราจะถามเราได้ขอโทษเขา แต่ 
เขาได้บอกว่าไม , ต้องขอโทษ เรามีธรรมเสมอกัน (คอยฟ้งมติของเขาต่อไป) เขาบอกว่าเขาไม่นับถือ 
ศาสนาอะไรๆ ทั้งหมด “เพราะในโลกนี้ปีพระเจ้าองณ์ดียวเท่านั้น” ศาสดาของแต่ละศาสนาล้วนแล้วแต่ 
แยกออกมาจากพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกัน (คือพระพรหม) เมื่อทำดีถูกต้องแล้วก็เข้าถึงพระเจ้าองค์เติม 
เหมือนกัน เขาบอกว่า เขาได้ไปศึกษาแบบโยคะกับอาจารย์ต่างๆ ในประเทศอินเดียถึง ๖ อาจารย์ 
อาจารย์ของเขาสอนหลายแบบ เป็นต้นว่า แบบฤาษีดัดกาย แบบอดอาหารและกลั้นลมหายใจเข้าออก 
เป็นต้น (แสดงว่าลัทธิเหล่านี้มาแต่ก่อนพุทธกาล คงยังเหลืออยู่จนบัดนี้) เขาเป็นผู้มีความรู้และความ 
สามารถในลัทธิฮินดู และเป็นผู้ยอมสละทุกๆ อย่าง (ไม่มีครอบครัว) ฮินดูศาสนึกทั้งหลาย จึงได้ยกเขา 
เป็นสวามี 

เมื่อเราทั้งสองสนทนากันโดยมีพระสตีเฟนเป็นล่ามคนกลางพอสมควร และเราทั้งสองฝ่ายก็พอ 
ใจและยินดีในคำพูดของกันและกันแล้ว ก่อนเขาจะลากลับเขาขอกราบเท้าเราเพื่อเป็นสิริมงคล (เราเลย 
กลายเป็นพระผู้เป็นเจ้าไปเลย) เรารู้สึกละอายใจมาก เพราะเขาเป็นคนดีมีอายุมากและมีคุณธรรมน่า 
เลื่อมใส จึงบอกว่าไม่ต้องกราบดอก เรามีธรรมเสมอกันก็เป็นสิริมงคลดีอยู่แล้ว ก่อนจะลาไปเขาได้หัน 
หน้ามาไหว้แล้วไหว้เล่าๆ แสดงว่าเขาเคารพด้วยความจริงใจ 

สวามีทั้งสองนั้นถึงคนหนึ่งบวชเป็นพระอีกคนหนึ่งไม , ได้บวชก็ตาม แต่ลัทธิวิธีเข้าถึงพระเป็น 
เจ้าอย่างเดียวกัน เพราะเป็นลัทธิฮินดูเหมือนกัน เราได้ขอร้องให้ทั้งสองอธิบายวิขีที่จะเข้าถึงพระ 
ผู้เป็นเจ้า ทั้งสองได้อธิบายเหมือนกัน 



๗๕ 


คือองค์แรกบอกว่าบริกรรม โอมะ ช้าๆ สัก ๒- ๓ ครั้ง โดยระลึกเอาพระเจ้ามาไว้ที่ใจ เอาใจ 
มาระลึกถึงพระเจ้า แล้วพระเจ้าก็จะมาปรากฏเป็นภาพต่างๆ ขึ้นที่ใจ พระเจ้าจะสอนให้รู้จักผิด รู้จัก 
ถูก...ให้ทำดีละชั่ว...บางทีก็ไม , ปรากฏภาพแต่จะมีเสียง (ในหลักปฏิบัติทางพุทธศาสนาตอนนี้เรียกว่า 
รูปญาณ ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา...ธรรมเป็นศาสดาตามพรํ่าสอนผู้ปฏิบัติดีแล้วไม , ให้ตกไปในทาง 
ที่ผิด) แล้วพระเจ้านั้นจะหายไปยังเหลือแต่ความว่างเปล่า เราเข้าถึงพระเจ้านิรันดรแล้ว (อรูปฌาน 
ซึ่งอาฬารดาบสและอุทกดาบสเจริญอยู่ พระสิทธัตถะกุมารไปศึกษาได้แล้วเห็นว่า ยังยึดอยู่นั่นแหละไม , 
เป็นทางพ้นทุกข์ได้ ละทั้งดีและชั่วแล้วจึงจะพ้นทุกข์ จึงได้หนีไปทำทุกรกิริยา) 

ส่วนสวามีคนที่สองไม , ได้บวชก็อธิบายเหมือนกัน แต่เขาไม , ได้พูดถึงบริกรรม อาจเป็นเพราะ 
เขาหวงเคล็ดลับในลัทธิของเขาก็ได้ แต่เข้าใจว่าคงบริกรรมเช่นเดียวกันเพราะลัทธิเดียวกัน แล้วก็พูดแต่ 
เพียงว่า เมื่อเข้าถึงพระเจ้าแล้ว พระเจ้าจะแสดงภาพต่างๆ มาสอนหรือมีแต่เสียงมาสอน ไม , ได้พูดว่าเมื่อ 
ภาพและเสียงนั้นหายไปแล้วยังเหลือแต่ความว่าง แล้วเข้าถึงพระเจ้านิรันดร 
สิ่งที่ควรจะเป็นสาระ 

นักสนใจในศาสนาทั้งหลายฟ้งแล้วสนุกไหม ได้ความว่าอย่างไร เราขอแสดงความเห็นดังต่อ 
ไปนั้ หากผิดถูกอย่างไร ขอนักสนใจในศาสนาทั้งหลายได้ให้อภัยด้วย เพราะเราไม่มีโอกาสได้ค้นคว้า 
ตำราศาสนาอื่นๆ นอกจากพุทธศาสนา 

เขาให้ทำความเชื่อมั่นแน่วแน่ว่า พระเจ้าเขามีแต่ไม่เห็นตัว พระเจ้าที่เขาเชื่อนั้นแหละ เมื่อทำ 
ความเชื่อมั่นแล้วห้อมเอาพระเจ้าหรือเอาใจของเราเข้าไปไว้ในพระเจ้าแล้ว พระเจ้าก็จะมาปรากฏให้เห็น 
ณ ที่นั้น แม้พุทธศาสนาฝ่ายมหายานก็ในทำนองเดียวกันนี้ ส่วนฝ่ายเถรวาทหรือหินยาน พระพุทธเจ้า 
มีตัวคือพระราชโอรสสิทธัตถะแห่งศากยราช เสด็จออกทรวงผนวช ทรงบำเพ็ญเพียรชำระกิเลสในใจ 
จนหมดจดบริสุทธิ ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเพราะคุณธรรมทั้งหลาย แต่ไมไห้ถือเอาเพียงกายของพระ 
สิทธิ , ตถะเท่านั้นมาเป็นพระพุทธเจ้า เมื่อผู้มีความเชื่อและเลื่อมใสในพระคุณของพระพุทธเจ้า แล้วห้อม 
เอาคุณความดีทั้งหลายเหล่านั้นมาไว้ที่ใจหรือห้อมเอาใจของตนไปตั้งไว้ที่ความดีเหล่านั้นก็ดี เมื่อใจตั้ง 
มั่นอยู่ในความดีเหล่านั้นแน่วแน่เต็มที่แล้ว (เอกัคคตารมณ์) อาจเกิดภาพนิมิตต่างๆ หรือเสียงปรากฏ ณ 
ที่นั้น ลัทธิพระเจ้าไม่มีตัวตนนั้น เขาถือว่านั้นถึงพระเจ้าแล้วพระเจ้ามาสอนแล้ว ส่วนพุทธศาสนาถือ 
ว่านิมิตนิมิตของภาวนาหากมีเสียงสอนบอกกล่าวก็ถือว่าพระธรรมเป็นเครื่องพรํ่าสอน ล้ามีภาพปรากฏ 
ก็ถือว่าเป็นภาพนิมิต พระธรรมเป็นของไม่มีรูปร่าง ผู้เห็นผู้พีงยังเป็นของมีรูปร่างอยู่ พระธรรมจึง 
แสดงภาพให้เช้ากับผู้เห็นผู้พีง 

เมื่อสรุปแล้วทุกๆ ศาสนาและลัทธินิกายสอนให้ศาสนึกชนของตนๆ ละชั่วทำดี น้อมจิตเอาคุณ 
ความดีของพระเป็นเจ้ามาไว้ที่ใจของตน หรือเอาจิตของตนให้เข้าไปอยู่ในพระเป็นเจ้า เพื่อเราจะได้เข้า 
ถึงพระผู้เป็นเจ้าเหมือนๆ กันทุกๆ ศาสนา ศาสนึกชนของศาสนานั้นๆ เมื่อไม , เข้าใจในหลักของจริงของ 
ศาสนาดังกล่าวมานั้แล้ว มักจะถือว่าอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งนับถือปฏิบัติไม , เหมือนตนก็เหมาว่าผิด ตนเท่านั้น 



๗๖ 


ถูก แล้วก็หาเรื่องโฆษณาโจมตีกันและกันเพื่อให้ฝ่ายของตนเด่น คนจะได้เข้ามานับถือฝ่ายตนให้มาก 
ขึ้น นอกจากมิใช่คำสอนของศาสดาที่ดีมีธรรมเป็นเครื่องอยู่แล้ว ยังจะเป็นที่เพ่งเล็งของปราชญ์ที่ดีทั้ง 
หลายอีกด้วย การถือภาพนิมิตของการภาวนากับการเข้าถึงพระเจ้าน่าจะเป็นเครื่องพิสูจน์ของนักปฏิบัติ 
ด้วยดี 

ให้คติแก , ท่านมหาสมัย 

ระหว่างเดินทางอยู่ในออสเตรเลียครั้งนี้ นอกจากจะได้อบรมศีลธรรมแก่ผู้ที่สนใจในหลักพุทธ 
ศาสนาแล้ว ยังได้แลกเปลี่ยนทัศนคติกับหมู่เพื่อนอีกด้วย โดยเฉพาะท่านมหาสมัย ซึ่งทางมหามกุฏราช 
วิทยาลัยส่งมาอยู่ประจำวัดพุทธรังษี เมืองซิดนีย์ 

พระมหาสมัยรูปนี้เดิมเป็นคนชาวจำปาศักดิ” , ประเทศลาว ได้มาอยู่วัดสระปทุมแต่เล็ก จนได้ 
บวชเป็นสามเณรแล้วบวชเป็นพระสอบ ป.ธ. ๕ สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อปี 
๒๕๐๒ แล้วได้อาสามาเผยแพร่พุทธศาสนาในออสเตรเลียนี้ได้ ๒ ปี* แล้ว เป็นรุ่นที่ ๒ ต่อจากเจ้าคุณ 
ปริยัติ แล้วก็เป็นรูปแรกที่ได้เข้ามาอยู่วัดนี้ เวลานี้ได้ ๑๓ พรรษา* แล้วท่านเป็นพระสุภาพเรียบร้อยนำ 
เคารพเลื่อมใสมาก 

ท่านได้ชื่อว่าเป็นตัวแทนตัวแทนพระสงฆ์ไทยไปเผยแพร่พุทธศาสนาในทวีปออสเตรเลีย 
เพราะเมื่อก่อนออสเตรเลียไม , เคยมีพระสงฆ์ฝ่ายเถรวาท เขาถือศาสนาคริสต์เป็นพื้น เพิ่งมีวัดและพระ 
ฝ่ายเถรวาทครั้งนี้เอง คนเราสมัยนี้ทั้งโลกมีการศึกษาดีโดยเฉพาะด้านวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีหลักค้นคว้า 
หาเหตุผลข้อเท็จจริง ส่วนคำสอนของคริสต์ศาสนาสอนให้ใช้คำเชื่อห้ามวิพากษ์วิจารณ์คำสอนที่ตน 
นับถือ มันเลยขัดกับหลักวิชาวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ สันตะปาปาเคยลงโทษใครคนหนึ่ง เมื่อเขาคิด 
คำนวณว่าโลกกลมมาแล้ว แต่ในที่สุดคนทั้งโลกรวมสันตะปาปารุ่นหลังๆ ก็ได้นำเอาหลักวิชาของตาคน 
นั้นมาใช้อยู่จนทุกวันนี้ ส่วนหลักคำสอนในพุทธศาสนาปล่อยให้มีสิทธิเสรีเต็มที่ในการคิดค้นใดๆ 
ก็ตาม แม้แต่ในหลักคำสอนของพุทธศาสนา เพราะหลักคำสอนในพุทธศาสนาสูงกว่าหลักวิชา 
วิทยาศาสตร์มาก พิสูจน์ข้อเท็จจริงได้มิใช่ด้านวัตถุอย่างเดียว แต่สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ทั้งด้าน 
นามธรรมอีกด้วย เมื่อพิสูจน์ได้ข้อเท็จจริงแล้ว ก็มิได้นำเอามาใช้ในทางที่ให้เกิดโทษ มีแต่จะนำมาใช้ 
ในทางสันติให้เกิดคุณประโยชน์ทั้งแก , ตนและคนอื่นอีกด้วย บางท่านได้นำมาใช้ได้ผลจนโลกตามเกาะ 
ไม่ติด พ้นจากโลกไปเลยก็มี เช่น พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลาย เป็นต้น 

จึงเป็นที่น่าเสียดายที่คนเราในสมัยนี้มีการศึกษาดีและสูงๆ แต่โดยมากเข้าใจว่าการศึกษาตำราได้ 
สำเร็จปริญญาแล้วก็เป็นพอ บางคนอาจไม่คิดเลยก็ได้ว่า ตำราที่ปึะเขียนออกมาเป็นหลักสูตรนั้น เบื้อง 
ต้นออกมาจากมันสมองซึ่งนอกเหนือจากตำรา ความรู้ที่ได้มาจากตำรามิใช่ความรู้ที่เกิดจากสมองของ 
ตนเอง ประสบการณ์ที่กระตุ้นให้เกิดความรู้จากสมองนั้น แลจึงจะเป็นความรู้ของเราเองโดยแท้ ในทาง 


นับถึงปีที่บันทึกข้อความตอนนี พ.ศ ๒๕๑๙ 



๗๗ 


พุทธศาสนาท่านเรียกว่า “ปั อชิต ตัง” เห็นหรือรู้ชัดด้วยตนเอง อันเนื่องมาจากพลังของใจที่ได้อบรมให้ 
เข้าถึงความสงบดีแล้วเกิดความรู้ชนิดนี้และจะปฏิบัติตนเองให้เปลี่ยนสภาพเดิมได้โดยแห้จริง 
แล้วเข้าดึงสภาพของจริงตามหลักสัจธรรมในพุทธศาสนา ฉะนั้นผู้ปึะรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมคำสอน 
ในพุทธศาสนา จะต้องมีทั้งการศึกษาและการปฏิบัติควบคู่กันไป ปึะมีแด'อย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ไม่ไต้ ผู้จะเปีนนักเผยแพร่พุทธศาสนาในสมัยคนมีการศึกษาดีความรู้สูง จึงจำเปีนจะต้องแกฝนตนให้ 
พร้อมทั้งสองอย่างดังกล่าวแล้ว ล้าหาไม่แล้วก็ปึะไม่เปีนผลดีแก'การเผยแพร่เท่าที่ควร 

นอกจากนั้น เราได้แนะนำท่านว่า เราควรจะเผยแพร่ให้เต็มแบบฉบับ กล่าวคือ นอกจากเราจะ 
รักษาศีลพระปาฏิโมกข์ให้สมบูรณ์แล้ว เมื่อคณะของเรายังมีน้อยไม่สามารถจะจัดการศึกษาได้ ก็จง 
รักษากิจวัตรอื่นๆ เช่น ธุดงควัตร มีการออกบิณฑบาต เป็นต้น ทั้งจะเป็นการแบ่งเบาเงินบำรุงโรงครัว 
อีกด้วย 

การเผยแพร่พุทธศาสนาต้องมีการศึกษาพร้อมกับการลงมือปฏิบัติไปด้วยกัน พุทธศาสนาจึงจะ 
มีรากตั้งมื่นอยู่ได้นาน หมู , เพื่อนพร้อมทั้งท่านมหาสมัยต่างก็เห็นดีด้วย แล้วก็รับว่าจะนำเอาไปปฏิบัติให้ 
เป็นไปตามมตึนี้ต่อไป 

เราได้ให้คติท่านมหาสมัยไว้ว่า อุปสรรคบนห้องถนนของการเผยแพร่พุทธศาสนาในต่าง 

ประเทศมีข้อใหญ่ๆ อยู่สามประการ คือ 

๑. พระเอาเปรียบชาวบ้านไม' ทำ มาหากิน มี แด'ขอทานชาวบ้านรํ่าไป 

๒. พระลัทธิเถรวาทใจแคบ ไม'ช่วยประชาชนที่ทุกข์ยากลำบาก ไม'เหมือนศาสนาและลัทธิอื่น 

๓. พระเถรวาทห้ามเขาฆ่าสัตว์ แด'ตัวเองยังฉันเนื้อสัตว์อยู่ 

ผู้จะออกไปเผยแพร่พุทธศาสนาในต่างประเทศจะต้องประสบอุปสรรคเหล่านี้แน่ ฉะนั้นผู้เขียน 
จึงได้แนะท่านมหาสมัยให้เตรียมเครื่องมือไว้สำหรับแก้ไขอุปสรรคเหล่านี้ หากท่านไม , ลืมเมื่อเกิดมี 
อุปสรรคดังว่านั้นขึ้นมา คงจะจับมาใช้ได้ทันที 

อนึ่ง อันตรายที่ร้ายกาจยิ่งกว่านั้นของพระผู้จะออกไปเผยแพร่พุทธศาสนาในต่างประเทศ คือ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของเขาซึ่งเรายังไม , เคยชิน อาจเป็นเครื่องกีดขวางและบาดหูบาดตาในเวลาที่ได้ 
ไปประสบเข้า แล้วทำให้ท้อแท้ระอาเบื่อหน่ายแก่ใจก็ได้ หรือมิฉะนั้นก็อาจทำให้ลืมตัวลืมใจหลงระเริง 
ไปตามเขาก็ได้ 

ข้อคิดที่ไลัจากออสเตรเลีย 

ตามประวัติ เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนั้นว่า ออสเตรเลียเติมเป็นเมืองป่า ผู้คนยังไม่ทันเจริญ 
เผ่าไหนที่เจริญแล้วก็หาล่าเผ่าที่ย้งไม่เจริญ เล่นอย่างนายพรานล่าสัตว์กินอย่างนั้นแหละ ชาวอังกฤษ 
เกลียดนักโทษอันธพาลจึงได้ขนใส่เรือมาเทไว้ที่เกาะนี้เพื่อให้สมนั้าหน้า ดีไม , ดีจะได้ถูกเขาล่าเล่นเป็น 
สัตว์ไปในที่สุดก็ได้ นักโทษเหล่านั้นคงจะรู้สึกสำนึกตนได้ เพราะเป็นธรรมดาของคนผู้ไม่มีที่พื่งแล้ว 
ต้องพึ่งตนเอง จึงพากันตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินในด้านเกษตรกรรมด้วยความอุตสาหะวิริยะ จนตั้งตัว 



๗๘ 


เป็นหลักเป็นแหล่งได้ พอดีเหมาะสมกับโลกเขาเจริญด้วยเครื่องจักรยนต์กลไกซึ่งเขาต้องการวัตถุดิบเอา 
มาป้อนโรงงานให้มากๆ พร้อมกับออสเตรเลียสมบูรณ์ด้วยนี้าด้วยดินอยู่แล้ว เมื่อประชากรมีที่จำหน่าย 
ผลผลิตจากเกษตรกรรมก็ยิ่งทำกันเป็นการใหญ่ รายได้จึงเพิ่มทวีขึ้นเป็นลำดับ เลยกลายมาเป็นเมืองที่ 
อุดมสมบูรณ์อย่างที่ปรากฏเห็นอยู่แล้ว ชาวอังกฤษซึ่งสมัยโน้นพากันดูถูกเหยียดหยามออสเตรเลีย 
มาเวลานี้ชักจะอายๆ ออสเตรเลียไปเสียแล้ว 

ออสเตรเลียยังมีทรัพยากรธรรมชาติอยู่มาก พื้นที่ยังกว้างขวางมาก แต่พลเมือง ๑๓ ล้านคน 
เท่านั้น ทรัพยากรเป็นป้จชัยทำให้ประเทศชาติเจริญอยู่ได้นานๆ ออสเตรเลียเป็นประเทศหนึ่งของโลกที่ 
มีทรัพยากรมากที่สุด โลหะต่างๆ เกือบจะมีครบล้วน ในขณะที่บางประเทศหาทรัพยากรบนพื้นแผ่นดิน 
ในนี้ามาใช้บริโภคจนหมดสิ้น แล้วก็ขุดหรือดำลงไปเอาใต้นี้าใต้ดินมาใช้กำลังจวนจะหมดอยู่แล้วก็มี 
บางประเทศก็คุ้ยขุดออกมาโชว์เพื่ออวดความรวยความมีของตนก็มี แต่ออสเตรเลียไม , ได้อวดใครเพราะ 
ทรัพยากรบนผิวดินบนนี้ายังมีอยู่เหลือหลาย พลเมืองของประเทศจะเอามาใช้มาบริโภคก็ย้งไม , หมด 
ต่อไปในอนาคตหากไฟบรรลัยโลกยังไม , อุบัติขึ้น ออสเตรเลียอาจเป็นพี่เลี้ยงสำกัญของโลกประเทศหนึ่ง 

๘ 1ๅ V 

กํ เดํ 

แม้ว่าในขณะนี้โลกจะให้สมัญญาสมมุติว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก็ตาม แต่มิได้หมายความว่า 
เมื่อพัฒนาแล้วออสเตรเลียมิได้ทำอะไรอีก นึ่งกินนอนกินอยู่เป็นสุขสบายเลย แต่แท้จริงเขาได้พยายาม 
ทะนุถนอมรักษาสิ่งที่เขาได้พัฒนานั้น และยังพยายามหาทางพัฒนาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไปอีก 

จงหันมาดูเมืองเทวดาของไทยเราซิ เข้าไปในเมืองแล้ว เทวดาลักองค์เดียวก็ไม่เห็น เห็นมีแต่ 
ชิกโก็จิกทีฮิปปีเต็มไปหมดในท้องถนน คนไม่เคยพัฒนาและไม่รู้จักความหมายในคำว่าพัฒนาก็เข้าใจว่า 
ทำสิ่งใดลงไปเสร็จแล้ว สิ่งนั้นจะไม่ต้องทำอีกต่อไป เข้าใจเช่นนั้นผิด เด็กเมื่อเจริญมาถึงขั้นเปีนหนุ่ม 
เปีนสาวก็ชอบใจ เมื่อมาอึงขั้นแก'แล้วจึงปึะรู้ตัวว่า หนุ่มๆ สาวๆ นั้น คือแก'ยังมาไม่อึงต่างหาก มิใช่ 
หนุ่มสาวดอก บ้านเมืองถนนหนทางที่ทำใท้เปีนระเบียบเรียบร้อยสวยงามนั้น ที่แท้คือไปเอาวัตถุอันนั้น 
มาจากที่อื่นซึ่งเขาสูญสิ้นไปมาประกอบขึ้น ณ ที่นั้นต่างหาก อันแสดงอึงการเก็บเอาของจาก ณ ที่นั้น 
ไปปรับปรุง ณ ที่โน้นให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเท่านั้นเอง คนเราเจริญเติบโตอยู่ได้เพราะอาหาร แด'ต้อง 
สิ้นเปลืองเลือดเนื้อของสัตว์อื่นและพืชพันธุอื่นเปีนอันมาก คนเราเดินทางนุ่งแด'จะให้อึงจุดหมาย 

ปลายทาง แด'ลืมว่าเราไต้ละต้นทางกลออกไปทุกทีๆ คนเราจงอย่าไต้มองแด'ข้างหนัาถ่ายเดียว 

ตามสายตาซึ่งมันมีอยู่ข้างหห้า จงใช้ปัญญาย้อนมาลูข้างหลังบ้างจึงจะเห็นของจริง แล้วจึงจะทำให้เรา 
หายเมาหลงลืมคัว เข้าอึงหลักสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า 
๓๓.๓ เยี่ยมอินโดนีเซีย 

จากออสเตรเลีย เรากลับมาพักที่สิงคโปร์แล้วจึงเดินทางต่อไปอินโดนีเซียเมื่อวันที่ ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๑๙ มีบรรดาพวกเพื่อนของเราที่อยู่ในอินโดนีเซียเกือบทั้งหมดคือ ท่านเจ้าคุณสุวีรญาณ 
พระครูธรรมธรสมบัติ พระสุธัมโม พระอัคคปาโล และพระเขมิโย ต่างมาคอยรอรับที่สนามบิน 



๗๙ 


จากาตาร์ด้วย รวมชาวพุทธสมาคมที่นั่นด้วย นอกจากนครจากาตาร์แล้ว เราได้มีโอกาสไปเยี่ยมเมือง 
อื่นๆ อีก เช่น บันตุง ยอร์คจากาตาร์ เมนคุด สะมารัง สุราบายา และบาหลี เป็นต้น ได้ไปเยี่ยม 
พุทธสมาคมและวัดทางพุทธศาสนาที่คณะธรรมทูตของเราอันมีท่านเจ้าคุณวิธูรธรรมาภรณ์ เป็นหัวหน้า 
คณะะรรมทูตได้เป็นหัวหน้าจัดสร้างไว้ดังเช่น วัดมัชฌิมศาสนวงศ์ที่อยู่ติดเจดีย์เมนคุด หรือวัดธรรมที 
ปารามที่บาตู มาลัง สุราบายา แต่ละแห่งเราได้เห็นด้วยความปลื้มใจ ทุกเย็นจะมีพุทธบริษัททั้งหญิง 
ชายและหนุ่มแก , มารวมไหว้พระสวดมนต์มิได้ขาด หลังจากนั้นพระท่านก็จะเทศนาอบรมและพาให้ทำ 
สมาธิอันเป็นประจำ 

ทัศนคติของเรา 

เราเข้ามาในอินโดนีเซียได้เห็นปูชนียวัตถุอันมีลักษณะเป็นศาสนาประสมอันแล้ว อดที่จะเกิด 
ความสลดสังเวชไม , ได้ พร้อมทั้งหวนระลึกถึงเมืองไทยของเรา เราปฏิเสธอนุสาวรีย์และปูชนียสถาน 
ไม , ได้ว่าเป็นของไม่มีค่ามหาศาล ดู แต่ ชาวอินโดนีเซียซิ พระสงฆ์และคัมภีร์พุทธศาสนาก็ไม่ทราบว่า 
หายสาบสูญไปจากอินโดนีเซียแต่เมื่อไร ไม , มีใครทราบเลย ฮินดูยิ่งแล้วใหญ่ไม , มีพระเลยมีแต่ 
ปูชนียวัตถุและคัมภีร์เท่านั้น ด้วยความยึดมั่นในศาสนวัตถุปูชนียสถานแท้ๆ ที่ยังมีชาวอินโดนีเซียเหลือ 
นับถือพุทธศาสนาอยู่ ๑๐ กว่าล้านคนในจำนวนพลเมือง ๑๑๓ ล้านคน แล้วทำไมนะคนเราจะต่างคน 
ต่างอยู่ไม , ได้เทียวหรือ ทำไมจึงต้องอิจฉาทำลายล้างผลาญซึ่งอันและอันอันมิใช่หน้าที่ของตน ทำไม 
มนุษย์เราจึงหน้ามืดด้วยกิเลสตัณหา ไม , เห็นใจคนอื่นประเทศอื่นเขาบ้างเลย การเสียเอกราชของชาติ 
ย่อมหมายถึงเสียสิทธิเสรีและอธิปไตยทั้งหมด อินโดนีเซียไม่ทราบว่าได้เสียเอกราชให้แก , ชาวมุสลิมแต่ 
เมื่อไร ไม่เคยมีประวัติกล่าวไว้ด้วย เพราะหนังสือประวัติต่างๆ เขาเผาทั้งหมด มาทราบเอาบ้างก็ตอน 
ฮอลันดามาปกครองอยู่ ๓๐๐ กว่าปีนี้เอง ถึงกระนั้นก็ตาม หนังสือและคัมภีร์ต่างๆ ที่เกี่ยวอับประวัติ 
ศาสตร์ของอินโดนีเซียนั้น ฮอลันดาก็เก็บเอาไปหมด ชาวอินโดนีเซียจึงไม , ผิดอะไรอับเขาจับไก , มาถอน 
ขนแล้วปล่อยไปมิหนำซาปูชนียสถานต่างๆ ซึ่งสร้างมาด้วยศรัทธา (ตามประวัติว่าสร้างอยู่ ๙๐ ปี) ตาม 
ที่ลูก้อนหินต่างๆ แล้วแสดงว่ายังไม่เรียบร้อยดีเลย ซึ่งคนในอีกล้านปีข้างหน้าหากจะสร้างด้วยเงินก็ไม่มี 
วันจะทำได้สำเร็จ หินล้วนๆ แท้ๆ ไม , มีจิตใจจะไปโกรธแค้นใคร ยังไม , พ้นนั้ามือของอสุรกายไปทำลาย 
จนได้แล้วทำเช่นนั้นบันจะได้อะไรแก , ผู้ทำเล่า นอกจากชาวโลกรุ่นหลังๆ อีกกี่ร้อยกี่พันปีมาเห็นเข้าแล้ว 
ทั้งๆ ที่มิใช่ประเทศของเขาและเขาก็ไม , เห็นหน้าและทราบชื่อผู้กระทำนั้นต่างก็พาอันสาปแช่งไม่ให้มา 
ผุดมาเกิดเห็นโลกนี้อีกต่อไป โลกนี้จึงเป็นของที่น่าเบื่อหน่ายนักหนา 

เมื่อหวนระลึกถึงเมืองไทยประเทศไทยแล้ว ปูชนียวัตถุในพุทธศาสนายิ่งมีค่ามากกว่าที่ 
อินโดนีเซียเสียอีก ถึงอินโดนีเซียจะมีปูชนียวัตถุเป็นของใหญ่โตน่ามหัศจรรย์สักเท่าไรก็ตาม แต่ก็ยังไม , 
เป็นทัศนียสถานเหมือนโบสถ์วิหารในเมืองไทยเรา ในโลกนี้ไม่มีที่ไนอีกแล้วที่จะมีปูชนียสถานอันน่า 
เลื่อมใสยิ่งไปกว่าเมืองไทยเรา เราเชื่อ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์เลยว่า ถ้าหากคนไทยศึกษาให้เข้าใจใน 
ความหมายของพุทธศาสนาที่แท้จริงแล้วยอมปฏิบัติตามให้ถูกต้อง ลัทธิและการเมืองใดเล่าในโลกนี้จะ 



๘๐ 


มาทำลายพุทธศาสนาให้สูญสิ้นไปจากเมืองไทยได้ย่อมไม , มี ขณะที่เราตระเวนอยู่ในอินโดนีเซีย เจ้าคุณ 
สุรีวรญาณ และพระครูธรรมธรสมบัติ พระสุธัมโมเป็นผู้รับรองทั้งเป็นมัคคุเทศก์ด้วยโดยตลอด เจ้าคุณ 
วิธูรธรรมาภรฌ์ไม่อยู่ ไปกรุงเทพฯยังไม , กลับ เมื่อไปเห็นร่องรอยและความเลื่อมใสอันสงลึกเข้าถึง 
จิตใจของชาวอินโดนีเซียในตัวของเจ้าคุณวิธูรฯ แล้ว ทำให้เราเกิดความเลื่อมใสและเห็นความสามารถ 
ของท่านมากๆ เด็กๆ ตัวเล็กๆ เมื่อเอ่ยชื่อถึงท่านเจ้าคุณวิธูรฯ แล้วจะรู้จักกันทั้งนั้น ท่านเป็นพระที่ยอม 
เสียสละและอดทนอย่างยอมพลีชีพ เพื่อบูชาพระศาสนาจริงๆ นับว่าเป็นกำลังใหญ่สำคัญแก่สมเด็จ 
พระญาณสังวร และพระสงฆ์ไทยในการไปเผยแพร่พุทธศาสนาในอินโดนีเซียมาก หลายศตวรรษ 
มาแล้วนับแต่พระสงฆ์ไทยได้ออกไปเผยแพร , พุทธศาสนาในต่างประเทศ หลังจากเจ้าคุณพระอุบาลีสมัย 
กรุงศรีอยุธยาได้นำคณะสงฆ์ไทย ๑๕ รูป ออกไปเผยแพร่พุทธศาสนาในศรีลังกา ก็เห็นจะมีครั้งนี้ 
กระมังที่เอากันจริงชัง แล้วก็ปรากฏเห็นผลเป็นที่พอใจมาก แต่เป็นที่น่าเสียดาย รู้สึกว่าหาพระผู้จะเป็น 
เช่นอย่างเจ้าคุณวิธูรฯ นี้มีน้อย ถ้าหาได้มากๆ รูปหน่อยก็จะเป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนา และแก , นานา 
ชาติซึ่งเขากำลังต้องการอยู่มากในเวลา นี้ ผู้ให้เมื่อมีของต้องการอยู่ก็ควรให้เขา ในเมื่อเขาอยากได้มิใช่ 
หรือ หรือพระสงฆ์ไทยเรามีจำนวนเป็นแสนๆ พากันเป็นพระจนไม , มีอะไรจะเอาไปแจกจ่ายเขาแล้ว 
อย่างนั้นหรือ? 

เวลานี้ชาวอินโดนีเซียพากันตื่นตัวขะมักเขม้นนี้นฟูพุทธศาสนากันอย่างเอาเป็นเอาตายกัน 
ทีเดียว ดังจะเห็นได้จากเมื่อมีบุคคลบางกลุ่มกีดกันไม , ให้เจ้าคุณวิธูรฯ กลับไปอินโดนีเซียอีก ชาวพุทธ 
เขาพร้อมกันต่อต้านเอาหัวชนเสาเลย ทุกระแหงแม้ตามชนบทบ้านนอก ถึงแม้จะไม่มีพระเป็นผู้นำเขา 
เขาก็นำกันเอง โดยมีหัวหน้าซึ่งเขาตั้งกันขึ้นเองเรียกว่า บัณฑิตตะ แนะนำชักชวนให้เข้ามาเป็นพุทธ 
มามกะเป็นกลุ่มๆ แล้วตั้งชื่อให้ว่าพุทธสมาคม แล้วชาวอินโดนีเซียยังเชื่อมื่นสงอยู่ในใจของทุกๆ คนว่า 
พ.ศ. ๒๕๒๐ นี้ พุทธศาสนาในอินโดนีเซียจะฟืนฟูกลับคืนมาอีกวาระหนึ่ง 

มีเรื่องเล่าไว้ว่า อินโดนีเซียรุ่งโรจน์ด้วยพุทธศาสนา มีเอกราชอธิปไตยของตนเองมานานแสน 
นาน จะด้วยเหตุผลอันใดก็ไม , ทราบได้ เจ้าผู้เป็นใหญ่ในเมืองโมโจเคอร์โต เป็นศูนย์กลางของราชวงศ์ 
มิชะปาหะโต ที่กลับใจไปนับถืออิสลามแล้วก็ประกาศให้ชาวเมืองหันไปนับถือด้วย มีแต่พระราชบุตร 
องค์เดียวที่ใจแข็ง ยอมสละชีวิตไม , ยอมนับถือศาสนาอิสลามหนีเข้าป่าเลย ก่อนจะหนีเข้าป่ายังได้ 
ประกาศออกมาอย่างเด็ดเดี่ยวอีกว่า อีก ๕๐๐ ปีข้างหน้าจะกลับมาฟืนฟูพุทธศาสนาในอินโดนีเซียให้รุ่ง 
เรืองอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็นับมาจากนั้นมาถึง พ.ศ. ๒๕๒๐ ครบล้วน ๕๐๐ ปีพอดี ฉะนั้นชาวอินโดนีเซีย 
จึงเชื่อมื่นตามคำพยากรณ์ของพระราชบุตรองค์นั้นว่า พุทธศาสนาจะรุ่งเรืองขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ นี้ 
แน่นอน 

เราอยากอ้อนวอนเจ้ากูผู้มีเมตตา ได้แผ่ความเมตตาไปในทิศอินโดนีเซียห้างเถิด เพื่อเปีนการ 
บูชาพระพุทธศาสนา สนองพระมหากรุณาะคุณของสมเด็จพระสัมมาลัมพุทธเจ้า 



๘๑ 


๓๓.๔ ความรู้สึกในการไปต่างประเทศ 

หลังจากที่ตระเวนไปตามเมืองต่างๆ สิงคโปร์ ๓ ครั้ง ออสเตรเลียและอินโดนีเซีย แล้วเราก็ 
กลับมาถึงกรุงเทพฯ ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๒๐ เป็นเวลารวมทั้งสิ้นสองเดือนเศษ 

แม้จะเป็นระยะเวลาสั้น แต่ก็ได้ประโยชน์เกินกว่าที่คาดหมายไว้มาก ที่สิงคโปร์และออสเตร- 
เลียมีผู้สนใจศึกษาธรรมะอย่างจริงจังจำนวนไม่น้อย ส่วนในอินโดนีเซียยิ่งมีผู้สนใจศาสนาพุทธมากขึ้น 
ไปอีก เมื่อเราไปอบรมเพิ่มเติมก็ยิ่งมีความกระดือรือร้นมากขึ้น เราไปเห็นแล้วก็น่าสงสาร แม้จะมีคน 
สอนน้อย แต่กระนั้นการปฏิบัติของเขาก็เป็นไปโดยส่วนมาก 

การอบรมธรรมะเราได้เรขียนไว้แล้วในหนังสือ “ปุจฉาวิสัชนาธรรมะในต่างประเทศ” ส่วน 
รายละเอียดของการเดินทางก็ได้เล่าเอาไว้แล้วใน “ประวัติชีวิตการไปต่างประเทศ” ท่านผู้สนใจอาจหา 
อ่านได้ตามใจ 

ทุเรียนมีเปลือกหนา หนามคม ก็เพื่อรักษาเนื้อในของมันไว้ ท่านที่ต้องการรับประทานปึงค่อย 
พลิกหาที่ต่อระหว่างพูของมัน ฉีกออก ท่านก็คงได้รับประทานและรู้จักรสอันโอชะสมหวัง ทุกสิ่ง 
ทุกอย่างในโลกนื้มีอะไรบ้างที่ดีแล้ว ลูกแล้วหมดทุกประการ นอกปึากคนฉลาดผู้มีปัญญาปึะรู้ชักแกฝน 
ตนเองให้ดีและลูกต้องเท่านั้น 

มนุษย์เราทุกเพศทุกวัยและทุกชาติภาษา แม้ตลอดถึงสัตว์ทุกจำพวกคงไม่มีใครสักคนเดียวที่จะ 
ปฏิเสธว่า เขาเหล่านั้นไม่ต้องการความสุขเพื่อตนเอง แล้วต่างก็เกลียดความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้น ฉะนั้น 
ด้วยเหตุผลทั้งสองประการนี้แล มนุษย์ชาวโลกตลอดถึงสัตว์ติรัจฉานทั้งหลาย จึงได้พากันดิ้นรน 
กระเสือกกระสน เพื่อหาหนทางให้พ้นจากทุกข์ที่ตนเกลียด แล้วให้ได้มาซึ่งความสุขที่ตนต้องการนั้น 
การดิ้นรนที่ว่านี้แหละบางทีมันก็ออกมาในรูปการพัฒนาด้านต่างๆ พร้อมกันไปในตัว แต่การ 
พัฒนาที่ว่านี้ถึงแม้จะเป็นการพัฒนาด้วยเหตุผลก็จริงแล ล้าพิจารณาให้ดีๆ จะเห็นว่ามันเจริญไปด้าน 
หนึ่งของมัน แต่อีกด้านหนึ่งมันกลับให้เสื่อมลงๆ ความทุกข์เป็นคุณมหาศาลแก , การพัฒนา (คือทำให้เกิด 
ความฉลาดเพื่อเอาตนรอด) แต่พร้อมกันนั้นมันก็ได้นำเอาความทุกข์เดือดร้อนมาปล่อยไว้ให้โลกนี้เป็น 
อเนกประการ เราเมื่อก่อนไม่เคยไปเมืองนอกเมืองนากับเขา นอกจากเช้ามาแจวเรือข้ามแม่นั้าโขงไปฉัน 
ที่นครเวียงจันทน์ของลาว แล้วก็กลับมาจำวัดที่วัดเท่านั้น ครั้งนี้แก , จวนจะเข้าโลงอยู่แล้วบังเอิญได้ไป 
เที่ยวเมืองนอกกับเขา เมื่อไปแล้วก็ไม , เห็นความสนุกตื่นเต้นอะไร นอกจากจะได้ไปเห็นข้อเท็จจริง 

ความเป็นอยู่เป็นไปของมนุษย์เราตลอดถึงสัตว์ทั่วๆ ไปในแต่ละประเทศ ก็มีสภาพเช่นเดียวกับประเทศ 
ของเรา และประเทศลาวที่ได้ไปเห็นมาแล้ว จะผิดแผกกันบ้างเล็กน้อยก็ที่รสนิยมของแต่ละท้องถิ่น 

นั้นๆ ข้อใหญ่ก็ลงจุดเดียวกัน คือ เกลียดทุกข์ดิ้นรนเพื่อให้ตนได้พ้นไปจากทุกข์ 

ฉะนั้นในเมื่อคนเราไม , ต้องการทุกข์ สัตว์จำพวกอื่นก็เช่นเดียวกัน แต่เมื่อเกิดมาอยู่ในวงล้อม 
ของสิ่งสองประการนี้แล้ว จึงควรคำนึงถึงวิถีชีวิตของตนๆ สามประการดังจะกล่าวต่อไปนี้ ซึ่งทุกๆ คน 
จะต้องดำเนินให้ถูกต้องเป็นธรรม ล้าหากเราไม่เข้าใจในวิถีชีวิตและดำเนินไม , ถูกต้องเป็นธรรมแล้ว ผล 



๘๒ 


ที่ได้รับนอกจากจะไมนาความสุขมาให้แก่ตนเองและคนอื่นแล้ว ยังจะต้องเพิ่มทวีความทุกข์เดือดร้อน 

ให้แก , ตนและคนอื่นอีกด้วย 

ทุกคนทั้งผู้มีอำนาจมีความฉลาดรู้ดี และคนมีคนจนพากันพูดเสียงเดียวกันหมด ในเมื่อพูดถึง 
ความดีของศีลธรรมอันดีงามว่า “สังคมมันพาไป” เมื่อรู้ว่าสังคมมันเลวแล้ว และเราคนหนึ่งมิใช่หรือ 
ที่มีส่วนในสังคมนั้น แล้วทำไมแด'ละคนจึงไม่ช่วยกันคิดแกไขหรือต้านทานสังคมนั้นไว้บ้าง 

แล้วพากันเอาสังคมที่ดีๆ มีประโยชน์มาใช้เสียสังคมมันจะได้ดีขึ้น 

ครอบครัวก็ดี สังคมก็ดี และอาชีพก็ดี ทั้งสามอย่างนึ่ปึะดำเนินไปไต้ด้วยความราบรื่นและ 
เรียบร้อยเป็นสุขแล้ว ต้องดำเนินใบ้ถูกต้องตามหลักฆราวาสธรรม (คิหิปฏิบัติ) ที่พระพุทธเจาทรง 
บัญญัติไร้ ล้าหาไม่แล้วจะไร้ค่านำมาแด'ความเดือดร้อนเป็นทุกข์โดยส่วนเดียว ศีลธรรมเครื่องนำโลกให้ 
เกิดความสุข ประเทศชาติบ้านเมืองใดก็ตามจะเจริญก้าวหน้าในต้านวัตลุก็ดีหรือในด้านบริหาร จะเป็น 
ระบอบและลัทธิใดก็ตาม หากขาดหลักศีลธรรมดังว่านี้แล้ว จะหาความสุขทางใจให้สมบูรณ์ไต้ยาก 
ธรรมคือการไม'ประพฤติชั่วของแด'ละคนก็ดี และแด'ละคนต่างก็กลัวต่อความไม'ดีด้วยกันแล้วนั้นแล ดือ 
ความเจริญที่แท้จริงของครอบครัวและของสังคม ตลอดอึงอาชีพและประเทศชาติเป็นที่สุด 

การเดินทางครั้งนี้ พล. อ. ท. ชู สุทธิโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท การบินไทย จำกัด ได้ช่วย 
เป็นธุระ ชัดทำเรื่องการเดินทางให้เรียบร้อยทุกอย่าง นับตั้งแต่การทำหนังสือเดินทาง วีซ่า ตั๋วเครื่องบิน 
เป็นต้นไป แล้วยังติดตามไปส่งจนถึงสิงคโปร์ (และอินโดนีเซียในตอนหลัง) เมื่อตนเองไม , สามารถจะ 
ไปด้วยได้ตลอด ก็ย้งอุตส่าห์ติดต่อส่งข่าวไปยังสาขาต่างๆ ที่สิงคโปร์ ซิดนีย์ จาการ์ตา และบาหลี 
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ประจำเรือบินให้การต้อนรับและให้ความสะดวกเป็นอย่างดียิ่ง โดยเฉพาะที่จาการ์ตา 
ซึ่งมีคุณสุทธิพร กรรณสูต เป็นผู้ชัดการ เธอและภรรยา (คุณติ๊ก) ยังได้เป็นธุระช่วยเหลือเรื่องที่พักและ 
การเดินทางภาคพื้นดินไปเมืองต่างๆ อีกด้วย จึงขอจารึกนี้าใจและบุญคุณของ พล. อ. ท. ชู และคุณ 
สุภาพ สุทธิโชติ พร้อมทั้งขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของบริษัทการบินไทยทุกท่านเป็นอย่างมาก ที่ได้ 
เอื้อเฟือคณะของเราไร้ ณ โอกาสนี้ด้วย 

เมื่อกลับมาแล้วประมาณ ๒ เดือน ชาวสิงคโปร์ได้นิมนต์กลับไปอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ดูที่เขา 
อยากสร้างวัดเพื่ออบรมกัมมัฏฐาน ไต้ไปดูที่ประมาณ ๑๐ แห่ง แต่ไม'มีที่แห่งใดเหมาะที่จะสร้างวัดได้ 
การที่ไม่ได้ก็ดีเหมือนกัน ล้ามีการสร้างวัดขึ้นมาก็ปึะต้องเป็นกังวลอีก เพราะสร้างแล้วก็จะเป็นภาระมี 
ธุระคอยดูแล 


๓๔. พรรษา ๕๕ - ๕๖ สังขารนีเป็นวัฏจักร (พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๑) 

สังขารร่างกายเป็นวัฏปึกรมีการหมุนไปไม'มีที่สิ้นสุด แม้จิตใจของผู้ที่ไม่ได้แกฝนอบรมก็ต้อง 

เป็นวัฏจักรด้วย ผู้ที่ฟิกฝนแล้วจึงจะเห็นเป็นของเมื่อหน่าย อย่างตัวของเราเมื่ออกจากหมู , ที่ภูเก็ต 



๘๓ 


พ.ศ. ๒๕๐๗ อยู่เฉยๆ เสียงก็แหบแห้งจนจะพูดไม , ออก มาคราวนี้ก็อีกเหมือนกัน หลังจากพวกพระ 
นวกะ (นักศึกษาแพทย์สิริราช) ที่มาอบรมศึกษาะรรมะเพิ่งกลับไป เราอาพาธเล็กๆ น้อยๆ แต่เสียงก็ 
แหบแห้งไปเฉยๆ จนกระทั่งบัดนี้เสียงก็ยังไม , กลับเหมือนเดิม คุณหมอโรจน์ สุวรรณสุทธิ ได้นิมนต์ให้ 
ไปตรวจสุขภาพทั่วไปที่ รพ. สิริราช เมื่อตรวจแล้วก็ไม่ปรากฏว่ามีโรคอันใด นอกจากโรคชราเท่านั้น 
วัฏจักรย่อมเปีนไปอย่างนี้ ทุกรูปทุกนามก็ปึะเปีนอย่างนี้ทั้งหมด จะต่างกันก็แต่อาการเท่านั้น 

๓๕. พรรษา ๕๗-พรรษา๗๐ ๒๘ปีที่หินหมากเป้ง(พ.ศ.๒๕๒๒-๒๕๓๕) 

จำเดิมแต่เรามาอยู่หินหมากเป้งได้ ๒๘ ปีเข้านี่แล้ว นับว่านานโข ล้าเป็นฆราวาสก็พอสร้าง 
ฐานะได้ พอมีอันอยู่อันกินได้พอสมควร เป็นพระแก , ก็อยู่เฝ็าวัดเป็นธรรมดาๆ อย่างพระแก่ทั่วไป 
ไปไหนก็ไม , ได้อย่างเมื่อก่อน ถึงไปก็ไม่มีป่าเที่ยวรุกขมูลอย่างพระธุดงค์เหมือนแต่ก่อน เขาโค่นป่าทิ้ง 
หมดแล้ว และลูกหลานก็มากเข้าทุกวันๆ ไปไหนก็มีลุกเกิดจากโอษฐ์ มิได้เกิดจากอุทรแห , ตามกันเป็น 
พรวน ดังเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ พล.อ.อ. หะริน หงสกุล นิมนต์ไปวิเวกทื่ออบหลวง อำเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่ ก็มีผู้ตามเป็นพรวนไปเลย แทนที่จะอดอาหารทรมานกาย ท่าความเพียรภาวนา มัน 
ตรงกันข้าม อาหารการกินก็รุ่มรวยมาก มีเบาะมีเตียงชั้นดีให้นอน เรื่องปัจจัยธาตุ สี่นี้ ถ้ามันพ้มเทืเอย 
มากก็เปินอุปสรรค์แก'ก่ารภาวนาของผู้ที่ยังไม่เปีนอย่างสำคัญ วัดใดสำนักใดมีปัจจัยลาภมากมักทะเลาะ 
กัน และการศึกษาธรรมะก็ไม่เจริญเท่าที่ควร ถึงทางโลกๆ ที่เปินพื้นฐานนี้ก็เช่นเดียวกัน ลาภสักการะ 
เกิดมีขึ้น ณ ที่ใด ที่นั้นย่อมเปีนภัยอันตรายแก'คนหมู่มาก เปีนเจ้านายฉ้อราษฎร์บังหลวง โกงกินกัน 
แหลกลาญไปหมด ทะเลาะกันเพราะผลประโยชน์ไม'เท่ากัน พ่อค้าประชาชน ผู้มีอิทธิพลขัดผล 
ประโยชน์กัน ฆ่ากันตายนับไม'ถ้วน พระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่า “กาโร กาปุริสํ หนติ” ลักการะย่อมฆ่า 
บุรุษผู้มีปัญญาทราม ดังนี้ 

อยู่ที่เก่านานเกินไปชอนสงรากถึกลงไปทุกที ญาติโยมไปเห็นสิ่งไม่ดีไม่งามในบริเวณวัด ก็มี 
ศรัทธาก่อสร้างขึ้นเป็นถาวรวัตถุสวยๆ งามๆ เมื่อก่อสร้างสวยงามขึ้นมาแล้วก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องรักษา 
เมื่อไม่รักษาก็เป็นโทษตามวินัยของพระ ผู้รักษาก็จะใครล่ะก็พระแก , นั่นแหละ อบรม สั่งสอน การทั่ง 
นอน อยู่กิน บิณฑบาต และกิจวัตรทิ้งปวง ตลอดถึงการศึกษาของพระภิกษุและสามเณรทั้งหมดที่อยู่ 
ในวัดมาเป็นภาระของพระแก , คนเดียว เขาให้ชื่อว่า สมภาร สมจริงดังเขาว่า เรื่องนี้หลีกเลี่ยงก็ไม , ได้ จำ 
เป็นต้องสัไปจนกว่าจะสิ้นชีพ 



๘๔ 


บุญคุณของพุทธศาสนา 

เมื่อมาคิดอึงครูบาอาจารย์และพระผู้!หญ'แด'ปางก่อน มีพระพุทธเจ้า เปีนต้น ท่านนำพระ 
ศาสนาก็ด้วยอาการอย่างนี้แล้วก็มีใจกล้าหาญขึ้นมาว่า เราคนหนึ่งก็ได้นำพระศาสนามาได้โดยลำดับ ไม่ 
เสียทืที่เกิดมาเปีนคน แล้วยังบวชในพระพุทธศาสนา ยังได้ทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ เมื่อเขาทำ 
อัญชลีกรรมกราบไหว้หรือทำทานวัตถุต่างๆ ก็นึกอึงตนเสมอว่า เขากราบไหว้อะไร เขากับเราก็เช่นเดียว 
อัน คือ เปีนล้อน ดิน นี้า ไฟ ลม เหมือนอัน แท้จริงอย่างน้อยเขาก็เห็นแก'ผ้ากาสาวพัตร์อันเปีน 
เครื่องหมายของพระอรหันต์แล้วจึงกราบไหว้ พระศาสนาอยู่ไต้ด้วยความเชื่อคืออย่างนี้ อึงแม้จะยังไม' 
เห็นจริงจังด้วยใจของตน แต่เชื่อด้วยความเห็นสืบๆ อันมา 

เราคิดอึงบุญคุณของพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง แต่บวชมาก็นานแล้ว ศาสนาได้ปรนปรือตัวเราให้ 
เปีนคนดีตลอดเวลา ศาสนามิได้แนะนำสอนให้เราทำความชั่วแท้แต่น้อย แต่อึงขนาดนั้นพวกเราก็ยังฝ่า 
แนคิดจะทำความชั่วอยู่รํ่าไป ที่อยู่ ที่นอน เสื่อ หมอน มุ้งม่านและอาหารการกินทุกอย่าง ที่เราบริโภค 
ใช้สอยอยู่ทุกวันนี้ล้วนแด'เป็นของพุทธศาสนาทั้งนั้น ยาแก็โรคภัยไข้เจ็บก็เป็นของผู้มีศรัทธาในพระ 
ศาสนาสละมาทำทานทั้งนั้น เราบวชมาเป็นพระครั้งแรกก็ต้องอาศัยผ้ากาสาวพัตร์อันเป็นเครื่องหมาย 
ของท่านผู้วิเศษที่อุปัชฌาย์อาจารย์ ให้ แก'เราแล้วทั้งนั้น (อุปัชฌาย์อาจารย์ก็เป็นเพียงตัวแทนพุทธศาสนา 
เท่านั้น เพราะท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็ล้วนแล้วแด'ยึดเอาพระรัตนตรัยมาเป็นหลักด้วยอันทั้งนั้น) เมื่อได้ 
เครื่องทรงอันวิเศษนี้แล้ว เขาก็กราบไหว้ทำบุญสุนทานจนเหลือหลาย เราไม'ตายอยู่มาได้จนตราบเท่า 
ทุกวันนี้ก็เพราะศาสนา พุทธศาสนามีคุณอเนกอนันต์มหันต์เหลือที่ปึะพรรณนานับแก'ตัวของเราพร้อม 
ทั้งโลกทั้งหมดด้วยอัน 

เมื่อเราได้มาอยู่ที่นี่หรือที่ไหนๆ ก็ตาม เมื่อกำลังทางกายมีอยู่เราก็ได้ก่อสร้างถาวรวัตถุทางพุทธ 
ศาสนาไว้เป็นหลักฐานตามสมควรแก , อัตภาพของตน เมื่อเราแก , แล้วเราไม่มีกำลังกายพอจะก่อสร้างได้ 
ญาติโยมเขามีศรัทธาบริจาคทรัพย์ เราก็เอาทรัพย์นั้นมาก่อสร้างถาวรวัตถุในพุทธศาสนาแทนตัวต่อไป 

ล้าหากมีเหลือพอเฉลี่ยให้แก'วัดอื่นๆ ได้เราก็เฉลี่ยไป แต้!ม'ยอมเป็นทาสของอิฐ ปูน หรือไท้ แต้!หน 
แต่ไรมา เพราะเราเห็นว่าของเหล่านั้นเป็นภายนอก ของเหล่านั้นจะสร้างให้สวยสดงดงามลักปานใด 
จะหมดเงินลี่ร้อยล้านก็ตาม หากตัวของเราไม'ดีประพถุติเหลวไหลแล้ว ของเหล่านั้นไม'มีความหมายเลย 
แก่นพุทธศาสนาแท้มิใช่อยู่ที่วัตถุ แด'หากอยู่ที่ตัวผู้ปฏิบัติต่างหาก อันนี้เป็นหลักใจของเรา การบวชที่ 
ได้นามว่า เนกขัมมะเพื่อละกามทั้งหลาย ตั้งใจปฏิบัติตามสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อพ้นจาก 
ทุกข์ทั้งปวงนั้น จึงไม'ควรจะนำเอาคัวของตนไปฝังไว้ในกองอิฐกองปูนโดยแท้ 



๘๕ 


๓๕.๑ อุโบสถวัดหินหมากเป็ง 

ในราว พ.ศ. ๒๕๐๙ นายกอง ผิวสิริ อยู่บ้านโคกซวก ตำบลพระพุทธบาทนี้ มีจิตศรัทธาสร้าง 
พระประดิษฐานบนก้อนหินใหญ่ หัน หน้าไปทางแม่นี้าโขง ทำด้วยหินปูนและทราย ไม , ได้ผูกเหล็ก 
โดยใช้หินก้อนใหญ่ที่หาเอาในบริเวณวัดนี้ผสมกับปูนและทรายก่อขึ้นเป็นองค์พระ แกหาทุนทรัพย์และ 
ตำเนินการหาช่างมาก่อสร้างด้วยลำพังตนเอง เราไม่เกี่ยวข้องด้วยแต่อย่างไร ทราบว่าสิ้นเงินไปราว 
๑,๐00.00 บาท (หนึ่งพันบาท) ได้พระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางสะดุ้งมาร ขนาดหน้าตักกว้างราว ๔ เมตร 
เศษ สูงตั้งแต่ฐานจรดยอดพระเกศราว ๕ เมตรเศษ แต่รูปร่างลักษณะก็มิได้งดงามอย่างนี้ เพราะ 
ช่างที่ว่าจ้างมานั้นเป็นช่างพื้นบ้านธรรมดาๆ ไม่มีความสามารถและชำนาญในการปันพระมากนัก ต่อมา 
เราได้หาช่างที่มีความสามารถมาตกแต่งแก้ไข โดยเฉพาะพระพักตร์ตกแต่งแก้ไขอีกสองสามครั้ง 
จึงสำเร็จเรียบร้อยสวยงามดังที่ปรากฏอยู่ทุกวันนี้ เสร็จแล้วเราได้สร้างศาลาครอบองค์พระไว้ โดยทุน 
ของวัดและพระเณรช่วยกันทำเอง 

ต่อมาทางวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ เราจึง 
พิจารณาเห็นว่าวัดหินหมากเป้งแห่งนี้ นับว่าเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยสมบูรณ์ สมควรที่จะมี 
อุโบสถไว้เพื่อประกอบสังฆกรรมตามธรรมวินัย เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาสืบไป และ 
เห็นว่าบริเวณที่ประดิษฐานพระองค์ใหญ่นั้น หากจะสร้างอุโบสถครอบไว้แล้วคงจะเหมาะสมดีนัก เมื่อ 
เสร็จแล้วจะได้ทั้งพระอุโบสถและพระประธานพร้อมกันทีเดียว 

จึงได้ทำพิธีวางสิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหา 
วีรวงศ์(พิมพ์ ธัมมธโร) วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พลอากาศโท ชู 
สุทธิโชติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 

อุโบสถหลังนี้ทำเป็นหลังคาสองชั้น กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๑ เมตร สูงจากพื้นถึงเพดาน ๙ 
เมตร มุงกระเบื้องดินเผากาบกล้วย โดยคุณไขศรี ตันสิริ กรมอนามัย เป็นผู้ออกแบบ อาจารย์เลื่อน 
พุกะพงษ์ แห่งกรมศิลปากร เป็นผู้ออกแบบลวดลายต่างๆ ตลอดจนแนะนำการก่อสร้าง นายไพบูลย์ 
จันทด เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง เฉพาะค่าแรงงานราคา ๓๐๐,๐00 บาท(สามแสนบาทล้วน) 
น.ท. พูน ศักดิ” , รัตติธรรม เป็นผู้หาเครื่องอุปกรณ์ที่มีอยู่ทางกรุงเทพฯ นายแสงเพ็ชร จันทด เป็น 
เหรัญญิกและหาอุปกรณ์ตลอดจนควบคุมการก่อสร้างโดยใกล้ชิด ทุนทรัพย์ที่ใช้ในการก่อสร้างรวมทั้ง 
สิ้นประมาณ ๗๐๐,๐00 บาท (เจ็ดแสนบาท) ได้จากผู้มีจิตศรัทธาทั้งสิ้น ได้จัดให้มีการฉลองอุโบสถ 
ยกช่อฟ้า ผูกพัทธสีมาตัดลูกนิมิต เมื่อวันที่ ๕- ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๖ โดยมีเจ้าพระคุณ สมเด็จพระ 
มหาวีรวงศ์ (พิมพ์) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพลอากาศโทชู สุทธิโชติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสอีก 
เช่นกัน 



๘๖ 


เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้ทำการซ่อมแซมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาเป็นกระเบื้องซีแพคโมเนีย 
ทำช่อฟ้าใบระกาคันทวยหางหงส์ ทำลวดลายปูนปันซุ้มประตู หน้าต่าง บัวหัวเสา กำแพงแก้วรอบ 
อุโบสถ ทาสีทั้งภายในและภายนอก สิ้นทุนทรัพย์ ๔๕๐,๐00 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

ในปีพ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ทำการปิดทองพระประธานองค์ใหญ่ สิ้นทุนทรัพย์อีก ๒๙๙,๕๐๐.0๐ 
บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน 
๓๕.๒ มณฑปแห่งวัดหินหมากเป้ง 

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ เราได้พิจารณาเห็นว่า สถานที่ตรงริมแม่นํ้าโขงนี้เป็นทำเลเหมาะ คิดอยากจะ 
สร้างมณฑปขึ้นสักหลังหนึ่ง ให้มีลักษณะเป็นศิลปะแห่งลุ่มแม่นํ้าโขง 

เพื่อเป็นสถานที่ประดิษฐานสิ่งสักการบูชา มีพระพุทธรูป พระบรมสารีริกธาตุ เป็นอาทิ นอก 
จากนั้นเราได้แอบนึกปรารถนาไว้ในใจว่าเพื่อความไม่ประมาท หากเรามีอันเป็นไปก็จะได้ไม่ต้องเป็น 
ภาระให้คนอยู่หลังขัดหาที่เก็บกระดูกของเราให้ยุ่งยากไปด้วย 

เรา ได้ปรารภความประสงค์การขัดสร้างมณฑปนี้แก่บุคคลเป็นจำนวนมาก แต่ในที่สุดเรื่องนั้น 
จำต้องเงียบหายไป เพราะไม , มีทุนทรัพย์ 

ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๒๐ คุณประพัฒน์ เกษสอาด ได้มาเยี่ยมที่วัด เราได้ปรารภเรื่องนี้อีก 
คุณประพัฒน์เกิดสนใจเห็นดีด้วย ได้รับอาสาว่าจะเขียนแบบแปลนตัวมณฑปมาให้ตู เมื่อคุณประพัฒน์ 
เขียนแบบโครงร่างมณฑปเสร็จแล้วก็นำไปปรึกษาคุณประเวศ ลิมปรังสี ผู้อำนวยการกองหัตถศิลปึแห่ง 
กรมศิลปากร ให้ช่วยพิจารณาตกแต่งแก้ไขเพิ่มเดิมรายละเอียดต่างๆ ของตัวมณฑป คุณประเวศ เป็น 
ผู้ที่สันทัดกับศิลปกรรมแห่งลุ่มแม่นั้าโขงผู้หนึ่งในปัจจุบันนี้ ได้ให้ความสนใจช่วยเหลือด้วยความยินดี 
ยิ่ง และในโอกาสต่อมาก็เป็นผู้รับออกแบบตรวจตราแก้ไขเพิ่มเดิมงานก่อสร้างมณฑป ตั้งแต่เริ่มต้นจน 
กระทั้งเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งการตกแต่งภายในด้วย 

เมื่อแบบแปลนมณฑปเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณประพัฒน์ได้นำมาให้ดู นับว่าเป็นแบบมณฑปที่ 
งดงามสง่าน่าตูหลังหนึ่งทีเดียว แต่ยังมิได้คำนวณเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างซึ่งเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จึงได้นำแบบแปลนกลับไปดำเนินงานต่อแล้วก็หายเงียบไปอีกครั้งหนึ่ง เป็นระยะเวลานานพอสมควร 
จนคิดว่าคงจะไม , สำเร็จเสียแล้ว เราจึงได้ตัดสินใจเลิกล้มความคิดที่จะทำเสีย 

ต่อมาเมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๒๒ คุณประพัฒน์ ได้มาพบเรา ในระยะที่เงียบหายไปนั้น เธอได้นำ 
แบบไปให้วิศวกรช่วยคำนวณโครงสร้างคอนกรีตของตัวอาคารอยู่ และในเวลาเดียวกันก็ได้พยายามหา 
ผู้มาช่วยคำนวณพื้นฐานรากด้วย เมื่องานยังไม , เสร็จจึงยังไม , ได้มาแจ้งเรื่องราวให้ทราบ เธอขอดำเนิน 
การต่อไป 

เมื่อ นายแพทย์ วันชัย พงศ์พิพัฒน์ แห่งโรงพยาบาลพระพุทธบาท ขังหวัดสระบุรี ผู้เคยมา 
บวชและจำพรรษาที่วัดหินหมากเป้งนี้ เมื่อทราบเรื่องเข้าก็ถวายเงินไว้ให้สองแสนบาท เพื่อเริ่มต้นงาน 
ก่อสร้าง และภายหลังยังได้ถวายเพิ่มอีกหนึ่งแสนบาท 



๘๗ 


ตัวมณฑปเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ ๓ ชั้น ความกว้าง X ยาว วัดได้ ๑๓ X ๑๓ 
เมตร ส่วนสูงประมาณ ๓๖ เมตร ได้อาศัยผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายร่วมกันพิจารณาและดำเนินการ กล่าวคือ 
งานด้านสถาปนิกและศิลปกรรม คุณประพัฒน์และคุณประเวศเป็นผู้ควบคุมดูแล งานด้านโครงสร้าง 
อาคารซึ่งเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมดนั้น ร.อ. ชัยชาญ ภิญญาวัธน์ ร.น.เป็นผู้คำนวณให้ ส่วนความ 
มั่นคงของฐานรากของมณฑปหลังนี้ ซึ่งมีความยากลำบากเป็นพิเศษ เพราะพื้นฐานรากทั้งหมดของตัว 
อาคารต้องสร้างลงบนดินตลิ่งที่ลาดชันของฟ่งแม , นี้าโขง จะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ การนี้ 
ศาสตราจารย์ ดร. ชัย มุกตพันธุ ได้รับภาระมาตรวจสอบพื้นที่และชั้นหินต่างๆ แล้วออกแบบกำหนด 
ฐานรากอาคารให้ทั้งหมด ทั้งๆ ที่ท่านมีงานรัดตัวอยู่มากมาย ก็ยังหาโอกาสปลีกตนและเวลามาเป็นธุระ 
ให้ด้วยความยินดี น่าอนุโมทนาในกุศลจิตของท่าน 

ผู้ที่ทำการก่อสร้างคือ คุณประมุข บรรเจิดสกุล แห่งบริษัท ป.ว.ช. ลิขิตการสร้าง ได้ช่วยเหลือ 
ลือเสมือนเป็นการก่อสร้างของตัวเอง สิ่งใดไม , ดีไม'เหมาะก็พยายามแก้ไขดัดแปลงให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 
แม้ว่าจะอยู่นอกรายการข้อผูกพันสัญญาก็ตาม 

การก่อสร้างได้เริ่มขึ้นโดยทำสัญญาการก่อสร้างฉบับแรกเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๒๒ และ 
ฉบับที่สองเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ปีเดียวกัน ในราคก่อสร้างทั้งสิ้นสองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นกพันเก้า 
ร้อยสามสิบบาท นี้เป็นราคาเริ่มแรก ภายหลังต่อมาได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมรายการต่างๆ เพื่อความ 
เรียบร้อยสวยงาม และเหมาะสมขึ้นไปอีก เมื่อรวมเบ็ดเสร็จแล้วเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณห้าล้าน 
บาท 

เมื่อการก่อสร้างเริ่มขึ้น ก็มีผู้มีจิตศรัทธาถวายปัจจัยร่วมการก่อสร้างมาโดยลำดับ คุณกษมา (ตุ๊) 
ศุภสมุทร ถวายหนึ่งแสนบาท คณะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัทการบินไทย ได้ร่วม 
กันทอดกฐินสามัคคี ปี ๒๕๒๒ เพื่อหาปัจจัยสร้างมณฑป ได้เงินหกแสนสี่หมื่นบาท กรมการศาสนา 
อนุมัติเงินอุดหนุนสองแสนห้าหมื่นบาท และเมื่อการก่อสร้างดำเนินมาจนปรากฏเป็นรูปร่างบ้างแล้ว 

ก็มีผู้ศรัทธามาจากทั่วสารทิศ เป็นรายบุคคลบ้าง เป็นคณะบ้าง มาได้เห็นการก่อสร้างก็เกิดจิตศรัทธา 
ร่วมบริจาคสมทบทุนการก่อสร้างเป็นอันมาก จนเหลือที่จะกล่าวนามท่านเหล่านั้นได้ในที่นี้ได้หมดสิ้น 
ผู้ที่ร่วมบริจาคมากที่สุดและเป็นกำลังสำคัญเห็นจะเป็น คุณธเนตร เอียสกุล ได้บริจาควัสดุอุปกรณ์และ 
เงินสด ซึ่งเมื่อคิดรวมทั้งหมดแล้วก็เป็นมูลค่ามากกว่าหกแสนบาท นับว่าเป็นกำลังสำคัญผู้หนึ่งทีเดียว 
มณฑปหลังนี้ นับว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่ค่อนข้างพิเศษ กล่าวคือ ได้รับการเอาใจใส่และเสือกสรร 
อย่างพิเศษทุกชั้นตอน เริ่มแต่การเลือกดำแหน , งสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งจะเห็นว่าเป็นจุดที่เด่นและเหมาะสม 
เมื่อมองจากภายในอาคารสามารถเห็นทิวทัศน์โดยรอบ ไม่มีจุดอับ การออกแบบรูปทรงของอาคารเป็น 
มณฑป ซึ่งมีความงดงาม มีลักษณะพิเศษ เป็นศิลปะแห่งลุ่มแม่นี้าโขงโดยเฉพาะ โครงสร้างตลอดจน 
ฐานรากสร้างอย่างแข็งแรงเป็นพิเศษ ทั้งนี้ด้วยความมุ่งหมายจะให้เป็นถาวรวัตถุ เป็นปูชนียสถานอัน 
มั่นคงไว้ชั่วกาลนาน 



๘๘ 


พระพุทธรูปประธานราคา ๙๕,00๐ บาท บริษัท ป.ว.ช. ลิขิตการสร้าง และคุณจวบจิต รอดบุญ 
คุณโรส บริบาลบุรีภัณฑ์และคณะ ออกคนละครึ่ง เป็นพระพุทธรูปที่ได้รับการออกแบบและสร้างขึ้น 
อย่างงดงามสมส่วนในลักษณะศิลปะร่วมสมัย โดยปฏิมากรผู้ชำนาญแห่งกรมศิลปากร มีความสง่างาม 
และมีความนุ่มนวลเป็นพิเศษ ผิดไปจากพระพุทธรูปตามวัดหรือปูชนึยสถานอื่นๆ 

ชุกชีที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป พร้อมทั้งเครื่องประดับประดาตกแต่งทั้งหมด น.พ. แสวง 
วัจนะสวัสด และญาติมิตร เป็นผู้ถวายค่าก่อสร้าง เป็นเงินสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาท 

ความพิเศษสุดท้าย ซึ่งอาจเรียกว่าเป็นความพิเศษยอดสุด ก็คือว่า มณฑปหลังนี้สำเร็จเป็นรูป 
ร่างขึ้นมาได้ก็ด้วยแรงศรัทธาล้วนๆ ทุนทรัพย์ที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมด มาจากการบริจาคด้วยศรัทธา 
อันบริสุทธิของสาธุชนทั้งหลาย โดยที่ทางวัดไม , ได้มีการเรี่ยไรหรือออกฎีกาบอกบุญแต่อย่างใดเลย นับ 
ว่าเป็นความพิเศษอย่างยิ่งยากที่จะมีได้ในยุคปัจจุบันนี้ 

นับตั้งแต่ริเริ่มมา จนกระทั้งสำเร็จเสร็จสิ้นสมบูรณ์ลงได้ในที่สุด ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจจาก 
คนหลายฝ่าย ซึ่งตากก็มาร่วมมือร่วมใจกันด้วยความยินดี เต็มอกเต็มใจ ทั้งนี้เพราะ ทุกคนที่เราได้ 
กล่าวนามถึงก็ดี ไม , ได้กล่าวนามก็ดี ต่างก็มีศรัทธาตรงกัน จึงได้มาร่วมกันทั้งกำลังทรัพย์ ทั้งกำลังกาย 
กำลังปัญญาความคิดอันเป็นเหตุผลักดันให้เกิดมณฑปที่ทรงความสง่าเป็นเอก ยากที่จะมีอาคารหรือปูช 
นียสถานอื่นใดในสมัยนี้พัดเทียมได้ สมควรที่สาธุชนทั้งหลายจะได้มีความภาคภูมิใจ เราปลื้มปีติใน 
กุศลเจตนา และขออนุโมทนาในส่วนกุศลอันเกิดจากศรัทธาของท่านทุกผู้ทุกคน 

อนึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ทำการซ่อมแซมทาสีภายนอกใหม่ทั้งหมด พร้อมทั้งปิดทองแต่สัน 
หลังคาขึ้นไปจรดยอดมณฑป สิ้นทุนทรัพย์อีก ๓๓๗,๗๕๐.0๐ บาท (สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อย 
ห้าสิบบาทล้วน) ซึ่งก็ได้จากศรัทะาของท่านสาธุชนทั้งหลายที่พร้อมใจกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา 
และเป็นอนุสรณ์แก่เราผู้สร้างซึ่งมีอายุครบ ๙๐ ปีบริบูรณ์ เมื่อ ๒๖ เมษายน ๒๕๓๕ นั้นด้วย 
๓๕.๓ ศาลาเทสรังสี 

ปฐมศาลาของวัดหินหมากเป้งเป็นศาลาโรงฉันย่อมๆ ยกพื้นสูง เสาไม้ พื้นปูไม้กระดาน ฝาใช้ 
ไม้ไผ่ขัดแตะ หลังคามุงด้วยสังกะสี มีสภาพไม่คงทนถาวร เมื่อเราได้มาพักอยู่ที่นี้ได้ในราวสองปี 
ญาติโยมทางกรุงเทพฯ ก็เดินทางมาที่แห่งนี้มากขึ้น เมื่อได้มาพบเห็นสถานที่แล้วชอบใจเกิดศรัทธา 
เลื่อมใส จึงร่วมใจกันหาเงินมาก่อสร้างศาลาการเปรียญขึ้นใหม่แทนศาลาหลังเติมซึ่งชำรุดทรุดโทรม 
มากแล้ว 

ศาลาการเปรียญที่ก่อสร้างขึ้นนั้น มีลักษณะเป็นเรือนไม้ทรงไทย สองชั้น ขนาดกว้าง ๑๑ 
เมตร ยาว ๑๗ เมตร โดยใช้แรงงานของพระภิกษุสามเณรช่วยกันก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่ สร้างเสร็จ 
เรียบร้อยเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๑๐ ค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๔,๗๖๓.0๐ บาท (แปด 
หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบสามบาทล้วน) และได้ให้นามศาลาหลังนั้นว่า “ศาลาเทสก์ประดิษฐ์” 



๘ ๙ 


กาลเวลาล่วงเลยมาโดยลำดับ ญาติโยมจากทางกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ ได้พากันมาที่วัด 
หินหมากเป้งนี้มากขึ้น กอปรด้วยการคมนาคมสะดวกขึ้น เพราะทางราชการได้ตัดถนนผ่านหน้าวัด 
พระภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกา ที่มาอยู่พักจำพรรษารักษาศีลปฏิบัติภาวนา ทั้งที่มาอยู่ประจำและ 
มาพักเป็นครั้งคราวก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อถึงเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ศาลาการเปรียญที่ 
มีอยู่จึงไม่สามารถต้อนรับญาติโยม อุบาสกอุบาสิกาได้เพียงพอ ประกอบกับศาลาเทสก์ประดิษฐ์ก็ชำรุด 
ทรุดโทรม เนื่องจากปลวกกัดกินจนเสียหายเป็นบางส่วน อาจไม่ปลอดภัยและอาจเกิดอันตรายขึ้นได้ใน 
ภายหน้า คณะกรรมการวัดหินหมกเป้งจึงได้มาปรึกษาหารือกันกับเรา และมีความเห็นพ้องตรงกันว่า 
ควรจะสร้างศาลาการเรียญหลังใหม่ให้กว้างขวางและคงทนถาวรขึ้นกว่าเติม เพื่อเป็นที่ประกอบ 
ศาสนกิจสืบต่อไป 

ศาลาการเปรียญหลังใหม่นี้ได้สร้างขึ้นที่เดิม โดยรื้อศาลาหลังเก่าออกเสีย มีลักษณะเป็นอาคาร 
คอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น ขนาดกว้าง ๒๓.๐ เมตร ยาว ๔๔.๐ เมตร ชั้นบนภายในตัวอาคารเป็นห้อง 
โถงตลอด ปูพื้นด้วยไม้ปาร์เก้ กั้นฝาโดยรอบด้วยกระจกกรอบอะลูมิเนียม พร้อมทั้งติดประตูหน้าต่าง 
โดยรอบ ระเบียงและชานศาลารอบตัวอาคารปูพื้นด้วยหินอ่อน ชั้นล่างเป็นห้องโถงตลอด ปูพื้นด้วย 
หินอ่อนทั้งหมด ชานพักบันไดและชั้นบันไดทำด้วยินกรวดล้าง 

การออกแบบโดย อาจารย์สาคร พรหมทะสาร แห่งวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ทำสัญญาจ้าง 
เหมาแรงงานกับนายกองศรี แก้วหิน เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๒๘ โดยทางวัดเป็นผู้จัดหาวัสดุ 
ก่อสร้างทั้งหมด การก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙ ค่าก่อสร้างทั้ง 
ศาลาการเปรียญและหอระฆัง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗,๖๙๓,๙๒๖.๕๒ บาท (เจ็ดล้านหกแสนเก้าหมื่น 
สามพันเก้าร้อยยี่สิบหกบาทห้าสิบสองสตางค์) เสร็จแล้วได้ขนานนามศาลาหลังนี้ว่า “ศาลาเทสรังสี 
พ.ศ. ๒๕๒๙“ 

๓๕.๔ จิตรกรรมฝาผนัง 

ภายหลังบรรดาศิษยานุศิษย์ได้มีจิตศรัทธา จะให้มีการวาดภาพชิตกรรมฝาผนังศาลาการเปรียญ 
ชั้นบน จึงได้ว่าจ้างช่างเขียนภาพจิตกรรมฝาผนังด้วยสีนี้ามันอย่างดี ช่วงกลางเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธ 
ประวัติตอนประสูติ เสด็จออกบรรพชา ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา ทรงแสดง 
โอวาทปาฏโมกข์ และเสด็จดับขันธปรินิพพาน ช่องด้านขวามือเป็นภาพเรื่องราวเกี่ยวกับวัดหินหมาก 
เป้ง ด้านซ้ายมือเป็นภาพพระธาตุพนม และเรื่องราวประเพณีท้องถิ่นภาคอีสาน โดยทำสัญญาจ้างกับ 
นายสามารถ ทองสม เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๐ ในราคา ๖๕๐,000.00 บาท(หกแสนห้า 
หมื่นบาทล้วน)กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๒ เดือน ทั้งนี้อยู่ในความควบคุมของคุณไข่มุกค์ ชูโต 
๓๕.๕ หอระฆัง 

ต่อมาได้สร้างหอระฆังไว้ตรงมุมศาลาด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการกอสร้างหอระฆัง 

ดังกล่าวนั้น คุณธเนตร เอียสกุล มีจิตศรทธาบริจาคค่าแรงงานในการก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา 



๙๐ 


จำนวน ๓๕๐,00๐.0๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และได้หล่อระฆังมาถวายอีกด้วยในราคา 
๖๐,๐00.0๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 

๓๕.๖ หอสมุดวัดหินหมากเป็ง 

หอสมุดเดิมเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวตั้งอยู่ตรงอาคารหอสมุดหลังปัจจุบันนี้ เมื่อทางวัดได้ดำเนิน 
การก่อสร้างศาลาการเปรียญใกล้จะแล้วเสร็จตามสัญญาเราพิจารณาเห็นว , ควรจะสร้างอาคารหอสมุดขึ้น 
ใหม่ ให้มีสภาพสอดคล้องกับศาลาการเปรียญก็ได้รับความช่วยเหลือด้วยดีจาก คุณชัชวาลย์ พริ้งพวงแก้ว 
แห่งบริษัทดีไซด์ ๑๐๓ จำกัด กรุงเทพฯ ช่วยออกแบบแปลนให้มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สองชั้น ขนาดกว้าง ๑๒.๓๐ เมตร ยาว ๑๓.0๐ เมตรหลังคาทรงไทยแบบสามมุข มีหน้าบันทำลวดลาย 
ปูนปันทั้ง สามด้าน ทำสัญญาจ้างเหมาแรงงานกับนายกองศรีแก้วหิน เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
โดยทางวัดเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมด แล้วเสร็จตามสัญญาเมื่อวันที่ ๙ เมษายน 
พ.ศ.๒๕๒๙ สิ้นค่าก่อสร้างจำนวน ๗๒๕,๐๕๔.๖๓ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันห้าสิบสี่บาทหกสิบ 
สามสตางค์) 

๓๕.๗ หอกลอง 

เมื่องานก่อสร้างหอสมุดเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาแล้วคุณเธนตร เอียสกุล ผู้มีศรัทธาแข็งกล้าคน 
หนึ่ง ได้ปวรณาขออนุญาตต่อเรา ขอเป็นเจ้าภาพสร้างหอกลองพร้อมกับจัดหากลองใหญ่มาถวาย เพื่อให้ 
เป็นคู , กันกับหอระฆังสมบูรณ์แบบตามประเพณีนิยม ประกอบกับศรัทธาญาติโยมทางจังหวัดสกลนคร 
จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดมุกดาหาร และบ้าน ขัว สูง มีจิตศรัทธาสร้างโปงขนาดใหญ่มาถวาย เราจึงได้ออก 
แบบและว่าจ้างให้ช่างมาทำหอกลองขึ้น ชั้นบนเป็นที่ตั้งกลอง ชั้นล่างเป็นที่แขวนโปง สิ้นค่าก่อสร้าง 
เป็นเงิน ๖๕,000.00 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทล้วน) คุณธเนตร รับเป็นเจ้าภาพออกเงินทั้งหมด 
๓๕.๘ กุฏิเสนาสนะ 

กุฏิ เสนาสนะที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสามเณร ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งทีต้องจัดให้มีขึ้นตาม 
ความเหมาะสม กุฏิที่สร้างขึ้นแต่แรกมาอยู่ใหม่ๆ เพียงไม , กี่หลัง บางหลังก็ชำรุดทรุดโทรมจำเป็นต้อง 
ซ่อมแซม หรือรื้อทำเสียใหม่ให้ถาวรก็มีขณะเดียวกันก็สร้างเพิ่มเดิมขึ้นมาอีกด้วยเพื่อให้เพียงพอกับ 
ความต้องการของพระภิกษุสามเณรที่เพิ่มขึ้น 

กุฏิในวัดหินหมากเป้งส่วนใหญ่เป็นกุฏิทรงไทยขนาดเล็กใหญ่ตามความเหมาะสม ซึ่งล้วนแล้ว 
แต่เกิดจากศรัทธาของญาติโยมทั้งหลายมาปลูกสร้างถวายคนละหลังสองหลังบางท่านถึงสามหลังก็มี 
เพื่อหวังประโยชน์แก , พระภิกษุสามเณรจะได้อยู่พักจำพรรษา และผู้ที่สนใจในการปฏิบัติก็มาขอปลูก 
บ้านพักเพื่ออยู่ภาวนาบำเพ็ญเพียร จนปัจจุบันนี้มีกุฏิถาวรสำหรับพระภิกษุสามเณรจำนวน๕๖ หลัง 
บ้านพักชีและบ้านพักญาติโยม จำนวน๓๗ หลังศาลาแม่ชี โรงครัว ห้องนี้ไห้องล้วม ลังนี้าประปาขนาด 
ใหญ่สำหรับจ่ายนี้าใช้ทั้วทั้งวัด เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเมื่อประมาณราคาแล้วมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่า ๑๐ ล้านบาท 



๙๑ 


เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๖ นายบุญ สกุลคู พร้อมด้วยญาติมิตรได้มีจิตศัรทธาสร้างอาคารมอบถวายเป็น 
อาคารเรียนนักธรรมแก , พระภิกษุสามเณรที่อยู่จำพรรษา เป็นอาคารชั้นเดียวหนึ่งหลังสิ้นเงินค่าก่อสร้าง 
ในราว ๓๐๐,๐00.0๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

๓๕. ๙ กำแพงวัด 

นับแต่เราได้มาอยู่ที่วัดหินหมากเป้งตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๘ การพัฒนาวัดและการก่อสร้างถาวรวัตถุ 
ก็ค่อยเจริญเป็นมาโดยลำดับ ด้วยแรงศัรทธาของ ศิษ ยานุ ศิษย์ และญาติโยมทั้งหลายขณะเดียวกันก็ซื้อที่ดิน 
ขยายอาณาเขตของวัดเพิ่มขึ้นอีกด้วยในปี พ.ศ.๒๕๒๘ นายสรศักดิ” , สร้อยสนธ์ (นายอำเภอศรีเชียงใหม่ 
ขณะนั้น) ได้ช่วยเป็นธุระติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดิน เพื่อขอเอกสารสิทธิต่อทางราชการให้ถูกต้อง 
ตามกฏหมายจนสำเร็จเรียบร้อยตามประสงค์ ปรากฏตามหลักฐานหนังสือรับรองการทำประโยชน์ 
(น.ส.๓ ก.) เลขที่ ๐๐๐๑ เล่มที่ ๑ ก. หน้าที่ ๐๑ ออกให้เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เนื้อที่ ๒๖๑ 
ไร , ๒ งาน ๙๒ ตารางวา นับว่าเป็นสถานที่แห่งแรกและแห่งเดียวในเขตพื้นที่นี้ที่ได้รับเอกสารสิทธิ 
ถูกต้องตามกฎหมาย 

เราจึงพิจารณาเห็นว่าวัดหินหมากเป้งก็มีการพัฒนาเจริญขึ้นมากแล้ว บ้านเมืองโดยเฉพาะ 
หมู , บ้านใกล้เคียงก็เจริญขยายกว้างขวางขึ้นโดยลำดับ สมควรที่จะกำหนดเขตแดนของวัดให้เป็นเอกเทศ 
ส่วนหนึ่งต่างหากให้ชัดเจนจึงได้ขอความร่วมมือไปยังสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) จังหวัด 
หนองคายก็ได้รับความร่วมมือดีจากคุณวรพจน์ ธีระอำพน หัวหน้าสำนักงานในด้านการออกแบบการ 
ปรับปรุงพื้นที่เตรียมการก่อสร้างและทำถนนดินรอบแนวกำแพงหลังจากก่อสร้างเสร็จแล้ว โดยได้ส่ง 
ช่างผู้ชำนาญงานมาคอยดูแลช่วยเหลือตลอดจนงานแล้วเสร็จ 

ทำสัญญาจ้างเหมาทั้งแรงงานและวัสดุอุปกรณ์กับ นายกองศรี แก้วหิน เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๒๙ ด้านหน้าจากประตูใหญ่ไปจนสุดเขตแดนทางทิศตะวันตกความยาว ๖๕๔ เมตร 
ทางทิศตะวันตกทำไปจนจรดริมแม่นั้าโขง ความยาว ๕๓๓ เมตร รวมค่าก่อสร้างทั้งสองด้านเป็นจำนวน 
เงินทั้งสิ้น ๑,๖๑๓,๓๒๐.0๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบบาทล้วน) 

อนึ่ง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้สร้างกำพงคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านหน้าวัดจากซุ้มประตู ไปจนจรด 
แม่นั้าโขงทางด้านทิศใต้ ความยาวประมาณ ๖๕๐ เมตร สิ้นทุนทรัพย์อีก ๑, ๐๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
( หนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน) 

ถวายพระราชกุศล 

หลังจากการก่อสร้างศาลาการเปรียญ หอสมุด หอระฆัง หอกลองและกำแพงวัดเสร็จ 
เรียบร้อยตามประสงค์ เราเห็นว่าถาวรวัตถุเล่านี้เกิดขึ้นด้วยแรงศรัทธาของญาติโยมทั้งหมดเมื่อการ 
ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย ก็จำเป็นที่ควรจะมีการฉลองเพื่อประกาศให้ท่านผู้มีส่วนช่วยเหลือในการนั้นๆ 
ได้ทราบถึงความสำเร็จ และได้ร่วมอนุโมทนากุศลบุญโดยพร้อมเพรียงกันประกอบกันในปี พ.ศ. 
๒๕๓๐ ซึ่งชาวไทยทั้งหลายลือว่าเป็นโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของปวงชน 



๙๒ 


ชาวไทยทั้งหลายทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบจึงได้กำหนดการฉลองถาวรวัตถุเหล่านั้น 
ในวันที่ ๒๕ - ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งเป็นวาระที่เรามีอายุครบ ๘๕ ปีบริบูรณ์ และได้ทำพิธีถวาย 
พระราชกุศลแด , องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกันทีเดียวในการนี้มีพระวราเทพวราลังการ* 
(ศรีจันทร์ วัณณาโภ) รองเจ้าคณะภาค ๑๑(ธ) วัดศรีสุทธาวาส ชังหวัดเลย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อม 
ด้วยพระธรรมไตรโลกาจารย์** (รักษ์ มีวรรณดิษฐ์)เจ้าคณะภาค ๙ (ธ) วัดศรีเมือง จังหวัดหนองคาย 
พระเทพเมธาจารย*** **** รองเจ้าคณะภาค๘ (ธ) วัดโพธิสมภรณ์ ชังหวัดอุดรธานี พระภาวนาพิศาลเถระ 
(พุธ ฐานิโย) วัดป่าสาลวัน จังหวัดนครราชสีมา และพระเถรานุเถระทั้งหลาย ฝ่ายฆราวาสมี พล.อ.อ. 
หะริน หงสกุล เป็นองค์ประธานในพิธีนำถวายถาวรวัตถุเหล่านั้น และนำถวายพระราชกุศล ได้รับ 

ความกรุณาจากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวัฑฒโน) วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ ซึ่ง 
ขณะนั้นดำรงสมณศักดเป็นสมเด็จพระญาณสังวร ทรงแต่งคำถวาย 

นอกจากการก่อสร้างเป็นการตอบแทนบุญคุณของพระพุทธศาสนา สำหรับในวัดหินหมากเป้ง 
ที่เราได้อาศัยร่มเงาอยู่มาเป็นเวลากว่ายี่สิบปีดังกล่าวแล้ว ทรัพย์ที่ญาติโยมมีศรัทธาบริจาค ปวารณาถวาย 
เป็นการส่วนตัวแก่เราก็ยังมีเหลือพออยู่อีกเฉลี่ยให้แก , วัดอ , นๆ ได้เราก็เฉลี่ยไป เพื่อการก่อสร้างถาวรวัตถุ 
ให้เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พร้อมกันนั้นมีญาติโยมมารายงานถึงความจำเป็นที่ควรต้องช่วย 
ด้านสาธารณประโยชน์ต่างๆ อันมีกิจการโรงเรียน หรือโรงพยาบาล เป็นอาทิ เราก็ช่วยเหลือเจือจานไป 
ตามคำลังความสามารถ เพื่อประโยชน์ของผู้บริจาคเงินปวารณาถวายทานแก , เราแด , เบื้องต้นด้วย 

การก่อสร้างทั้งหมดโดยสรุปใจความมานี้ ย่อมเป็นการยุ่งยากแก , ผู้กระทำอย่างยิ่ง โดยส่วนมาก 
ผู้ที่'ไม่ค่อยสำเร็จก็เพราะ'ขาดทุนทรัพย์และศรัทธา โดยเฉพาะอย่างยิ่งขาดคุณธรรมประจำตัวเมื่อทำสำเร็จ 
ก็ดีอกดีใจ เมื่อทำไม , สำเร็จก็ตีอกชกหัววุ่นวายไปหมด แต่สำหรับตัวเรา ที่ กระทำมาทั้งหมดนั้นไม่รู้สึก 
อะไรเลย สำเร็จก็ช่าง ไม่สำเร็จก็ช่าง ใจมันเฉยๆอยู่ 

การกระทำสิ่งใดๆเราถือว่าเปีนสักแต่ว่าทำเพื่อกิจพระศาสนาปัจจัยที่ทำก็ไม่ใช่ทุนทรัพย์ของตน 
เปีนศรัทธาญาติโยมชาวบ้านทั้งหมด เมื่อทำสำเร็จไปได้ก็เปีนระโยชน์แก'พระพุทธศาสนา และเปีนบุญ 


* ปัจจุบันเป็นที่ พระธรรมวราลังการ รองเจ้าคณะภาค ๘ (ธ) 

** ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ (ธ) 

*** ปัจจุบันเป็นที่ พระธรรมบัณฑิต (จันทร์ศรี จันททีโป) เจ้าคณะภาค ๙ (ธ) 

**** ปัจจุบันเป็นที่ พระราชสังวรญาณ 



๙๓ 


กุศลแก่ญาติโยมทั้งหลาย การจะ ทำ อะไร ก็ ต้องบอกบุญเรี่ยไร การบอกบุญเรี่ยไรเป็นการจู้จีทำให้รำคาญ 
เบื่อหน่าย 

การที่เราได้กระทำไปจนสำเร็จทุกรายการนั้น ก็ด้วยทุนทรัพย์ที่ญาติโยมจากจตุรทิศทั้งสี่ จาก 
ต่างประเทศก็มีได้มาปวารณาถวายไว้ ในส่วนที่ปวารณาถวายเป็น กฐิน ผ้าป่า สังฆทาน ค่าภัตตาหาร 
ค่าไฟฟ้า นั้าประปานั้น ได้รวบรวมไว้เป็นทุนทรัพย์ของทางวันพระโดยเฉพาะ ใช้เฉพาะในกิจการของ 
วัดหินหมากเป้งเท่านั้น ในส่วนที่ปวารณาถวายเป็นการส่วนตัวแล้วแต่เราจะใช้ในกิจการใดตามอัธยาศัย 
ตั้งแต่หนึ่งบาท สิบบาท ร้อยบาท พันบาท หมื่นบาท แสนบาท ตามกำลังทรัพย์และศรัทธานั้น เมื่อ 
เห็นว่ามีจำนวนมากพอสมควรที่จะสร้างถาวรวัตถุเพี่อสาธารณประโยชน์ จึงได้นำไปใช้ในกิจการที่ 
กล่าวมาแล้วข้างต้น ส่วนทุนทรัพย์ก็ไม่เห็นขาดตกบกพร่อง ศรัทธาความเชื่อมั่นในกิจการงานของตนก็ 
ตั้งมั่นติบดี ส่วนคุณธรรมของตัวเองก็ไม , เสื่อมถอย กระทำมาโดยเรียบร้อย สาธุ สาธุ สาธุ เรื่องเหล่านี้ 
เป็นเพราะบุญกุศลที่เราเคยกระทำมา จึงสำเร็จเรียบร้อยด้วยดีโดยประการทั้งปวงดังกล่าวแล้ว 

เราเองหาเงินไม , เป็นเลยแม้แต่สตางค์เดียว ญาติโยมจากจตุรทิศทั้งสี่มามอบถวายทำบุญไว้ 

เราเลยกลายเป็น “พระคลังสมบัติ” ของพุทธบริษัท ที่มาบริจาคทำบุญในพระพุทธศาสนาไปเลยทีเดียว 
“พระคลังสมบัติ” ของพุทธศาสนิกชนที่บริจาคปัจจัยทำบุญถวายไว้ในพระพุทธศาสนานี้ เป็น 
การยากมากแก , ผู้บริหาร เพราะลูกค้า (ผู้ถวาย) ไม่มีสมุดบัญชีบันทึกไว้ เป็นแต่พระคลังสมบัติมีไว้ฝ่าย 
เดียว เหตุนั้นจึงเป็นการยากที่จะบริหาร แต่การบริหารก็ได้เป็นไปแล้วโดยเรียบร้อย กล่าวคือเมื่อมีเงิน 
ทุนมากพอสมควรที่จะสร้างสิ่งใดได้ จะเป็นอุโบสถ ศาลาการเปรียญ อาคารเรียน หรือสิ่งใดก็ดี 
ก็จะถอนทั้งเงินทุนและดอกเบี้ยมาใช้จ่ายให้หมดจนเกลี้ยง ไม , เหลือหลอแม้แต่สตางค์เดียว ผู้จะเป็น 

นายพระคลังสมบัติบริหารทุนทรัพย์ของพุทธศาสนึกชนที่มาทำบุญนี้ ถ้าหากไม่เชื่อ! เมือ อันขาวบริสุทธ 
ของตนเองถึง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์แล้วอย่าพึงทำเลย ขืนทำไปก็เสื่อมเสียพุทธศาสนาอันเป็นที่เคารพของ 
ตน และตนเองก็เสื่อมเสียด้วย ดังมีตัวอย่างให้เห็นได้ในที่ทั้วไป ตัว “ง” ตัวนี้ร้ายกาจมาก ทำให้คนเสีย 
มานับไม , ถ้วนแล้ว แต่ผู้บริหารพระคลังสมบัตินี้ขอยืนยันว่า เรื่องเหล่านี้บริสุทธิสะอาดเต็มที่ 

ผู้มีคุณธรรมหิริโอตตัปปะ อยู่ ในตัว อย่ากลัวเลยว่าจะเป็นเช่นนั้น 

การทำสิ่งใดเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน ย่อมก่อให้เกิดผลเสียหาย การสร้างสิ่งต่างๆ เพื่อ 
พระพุทธศาสนาและศาสนึกชนทั่วไป ล้าหวังจะได้อย่างเดียวย่อมเป็นการเสียหายมาก ถ้าหากมุ่ง 
ประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาและสาธารณกุศล ไม่ใช่ของใครทั้งหมด จะเป็นผลดีมาก โดยเฉพาะ 
“พระ” เมื่อก่อสร้างสิ่งต่างๆ แล้วสิ่งเหล่านั้นย่อมพาไป ส่วนตนเองทอดทิ้งกิจในพระพุทธศาสนาและ 
พระธรรมวินัยหมด ไปสร้างสิ่งต่างๆ ภายนอก แต่ตนไม่สร้างตนเอง ย่อมเปีนการเสื่อมเสียอย่างยิ่ง 

จาก สภาพของป่าดงทึบ ที่ เราได้เคยเห็นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า ๖๐ ปี ก่อนหน้า นี้ เราได้มาอยู่ 
ตั้งแต่ปี ๒๕๐๗ และพัฒนาสถานที่นี้ จนถึงบัดนี้กาลเวลาได้ล่วงเลยมายี่สิบกว่าปีแล้ว การพัฒนาวัดที่ 
ค่อยเจริญมาโดยลำดับ ตั้งแต่ต้นจนสำเร็จบริบูรณ์เป็นวัดที่ถาวรดังที่ปรากฏแก , สายตาของท่านทั้งหลาย 



๙๔ 


อยู่ ณ บัดนี้แล้วนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือ เกิดจากศรัทธาของญาติโยมทั้งหลาย บรรดาศิษยานุศิษย์ทั้ง 
บรรพชิตและคฤหัสถ์ ต่างก็ร่วมแรงร่วมใจกันทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์ ตามความสามารถของแต่ละ 
ท่านแต่ละคนเกินกว่าที่จะกล่าวนามท่านทั้งหลายได้หมด ผลงานจึงปรากฏอยู่จนบัดนี้ เมื่อคราวที่ 
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (วาสน์ วาสโน) เสด็จมาเป็นประธานในพิธีฉลองมณฑป 
ทรงพอพระทัยมาก โปรดให้ยกขึ้นเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง พร้อมทั้งประทานประกาศนียบัตรและพัด 
พัฒนาให้เป็นที่ระลึก เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๒๕ นับว่าเป็นเกียรติประวัติที่สำคัญของวัด 
หินหมากเป้ง อีกอย่างหนึ่ง 

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วัดหินหมากเป้งแห่งนี้จะเป็นศาสนสถานสำหรับบำเพ็ญสมณกิจ เพื่อ 
ความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาสืบต่อไปอีกนานเท่านาน จึงขออนุโมทนาให้ท่านทั้งหลายทั้ง 
มวล ที่มีส่วนช่วยในการทำนุบำรุงวัดหินหมากเป้งแห่งนี้ จงประสบแต่ความสุขความเจริญ งอกงาม 
ไพบูลย์มั่นคงในบวรพุทธศาสนาตลอดไปชั่วกาลนาน 

การทำประโยชน์ให้แก่คนอื่น อันปึะเปีนประโยชน์ได้ที่แท้จริงนั้น จะต้องทำประโยชน์ของตน 
ให้ได้เสียก่อน แล้วนำประโยชน์นั้นๆ ออกแจกให้แก่คนอื่น หากคนอื่นเขาไม่รับของเราเราก็ไม่เสียหาย 
ไปไหน อันนี้เปีนกรณียกิจที่แท้จริงของเรา นับแต่เราได้บวชมาในพุทธศาสนา ได้กระทำมามิได้ขาด 
ตลอดเวลา 

ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ นี้ ได้ทรง 
พระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลื่อนสมณคักดให้เราเป็นพระราชาคณะชั้นราช 
ที่ พระนิโรธรังสี อัมภีรปัญญาวิสีษฏ์ ยดิคณิสสร บวรลัง'มาราม อรัณยวาสึ 

สำหรับการได้รับสมฌคักติของพระกัมมัฏฐาน โดยเฉพาะคณะลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์มั่น 
ภูริทัตตเถระ นี้ เรายังคงยืนยันความรู้สึกส่วนตัวดังที่เคยกล่าวไว้แล้วในช่วงประวัติของเรา ตอนที่ได้รับ 
พระราชทานสมฌคักดเป็นพระราชาคระชั้นสามัญเมื่อปี ๒๕๐๐ นั้น 

แต่นั่นแหละ ท่านผู้ใหญ่ได้อธิบายว่า การสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณคักดนี้ เป็นพระราช 
ประเพณีอันมีมาแต่โบราณกาล เป็นส่วนพระราชทานสังคหธรรมของพระมหากษัตริย์ไทยองค์เอกอัคร- 
ศาสนูปถัมภก ทรงยกย่องพระมหาเถรานุเถระผู้รับธุระในพระพุทธศาสนา เป็นภาระสั่งสอนช่วยระงับ 
อธิกรณ์และอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณร ให้ดำรงอยู่ในสมณฐานันดรโดยสมควร และเมื่อได้บำเพ็ยคุณ 
ความดีเพิ่มขึ้นก็จะพระราชทานเลื่อนสมฌคักดถวายต่างเครื่องราชสักการะเป็นการประกาศเกียรติคุณ 
เราพระปา ก็ได้แต่ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขอถวายอนุโมทนา และถวายพระพร 



๙๕ 


๓๖. พรรษา ๗๑ - ช้จจุบัน (พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๓๗) 

เราได้พาท่านผู้อ่านทั้งหลายเที่ยวชมโลกของวัดหินหมากเป้งเสียยืดยาวมาเป็นเวลานาน 
พอสมควร เป็นธรรมดาของโลก เมื่ออยู่ที่ใดที่หนึ่งนานๆ หรือแม้แด , การมีอายุชีวิตที่ยืนยาวนาน ก็ย่อม 
ปรากฏร่องรอยและหลักฐานของสิ่งนั้นๆ เป็นสักขีพยานตามวิสัย ต่างแต่ดีกับชั่วเท่านั้น ซึ่งท่าน 
ผู้มีปัญญาและคุณธรรมเพียงพอย่อมสามารถพิจารณาหาเหตุผลได้ด้วยตนเองตามความเป็นจริง 

คนเราทุกคนที่เกิดมาแล้วย่อมมีชรา และพยาธิเบียดเบียน ไม่มากก็น้อยตามแต่บุญกรรมจะ 
ประดิษฐ์ เราเองก็หาได้พ้นจากธรรมข้อนี้ไม่ ยิ่งชราภาพมากขึ้นพยาธิก็ยิ่งทวีขึ้นเป็นเงาตามตัว เวทนาก็ 
ปรากฏอยู่เนืองๆ แต่ด้วยอาศัยการอบรมสมาธิ ปฏิบัติกรรมฐานซึ่งเราได้บำเพ็ญมาโดยตลอดชีวิตนี้ 
ก็พออาศัยอุบายปัญญารักษาตนเรื่อยมาโดยลำดับ จนเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เราก็ถูกพยาธิเข้า 
ครอบงำอีกวาระหนึ่ง ตามวิชาการแพทย์สมัยปัจจุบันเรียกว่าโรคเสันโลหิตในสมองตีบ เป็นผลให้ 
ร่างกายซีกซ้ายทำงานไม่เป็นปกติ เมื่อสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ทรงทราบถึง 
การอาพาธของเรา ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายแพทย์รุ่งธรรม ลัดพลี นายแพทย์หลวงประจำ 
พระองค์ พร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์นิพนธ์ พวงวรินทร์ ประจำคณะแพทยศาสตร์สิริราช- 
พยาบาล มาดูแลรักษาเราที่วัดหินหมากเป้งอย่างดีที่สุด พร้อมด้วยคณะแพทย์จากจังหวัดหนองคาย มี 
นายแพทย์บุญเรียง ชูชัยแสงรัตน์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังคมขณะนั้น) นายแพทย์วันชัย สัตยวุฒิ- 
พงศ์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อคนปัจจุบัน) นายแพทยปิยวัฒน์ 
นิลดำ เป็นต้น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลอีกหลายท่านเกินกว่าที่เราจะกล่าวนามท่านทั้งหมด 
ได้ เรารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์ ตลอดจนคณะแพทย์ทั้งหลาย 
เหล่านั้นเป็นอย่างยิ่ง 

การอาพาธของเราในครั้งนั้นได้รับการดูแลรักษาอย่างดีจากคณะแพทย์ดังกล่าวแล้วนั้น เพียงไม , 
กี่สัปดาห์อาการอาพาธของเราก็หายคืนจนเป็นที่น่าพอใจของคณะแพทย์ แต่ก็นึ่นแหละ คนแก , ก็ไม , ต่าง 
อะไรกับไม้ผุๆ แม้จะเยียวยารักษาบำรุงสักปานใด ก็พอได้อาศัยมีชีวิตอยู่ไปวันหนึ่งๆ เท่านั้น หลังจาก 
การอาพาธของเราในครั้งนั้นสุขภาพของเราก็ค่อยร่วงโรยลงตามวัยอายุสังขารตามลำดับ จนถึงเดือน 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๕ เราก็ได้อาพาธหนักอีกครั้งหนึ่งด้วยโรคปอดอักเสบ (ตามที่แพทย์ลงความ 
เห็น) และหลังจากนั้นโรคแทรกอื่นๆ ก็ค่อยหาช่องทางและอุบายเข้ามากรบกวนอยู่เสมอๆ แม้คณะ 
แพทย์จะพยายามดูแลรักษาเราอย่างดีจนหายจากการอาพาธ แต่สุขภาพร่างกายของเราก็ไม , เอื้ออำนวยที่ 
จะให้แข็งแรงดังเติม เป็นเหตุให้เรารำลึกถึงสถานที่เก่าซึ่งมีสภาพภูมิประเทศ โดยเฉพาะอากาศที่ 
สัปปายะแก , ธาตุขันธ์ของเรามาก ทั้งเราเคยได้รับความวิเวกมาแต่ก่อนที่จะไปอยู่วัดหินหมากเป้ง 
สถานที่นั้นคือ วัดถา'ขาม อำเภอพรรณานึคม ชังหวัดสกลนคร ซึ่งเราเคยมาอยู่จำพรรษาแต่ปี พ.ศ. 
๒ค๐๗ ที่นั้เป็นวัดเก่าของท่านอาจารย์ปัน อาจาโร ท่านเคยอยู่มาก่อน เราจึงได้ตัดสินใจลาหมู , เพื่อน 
และญาติโยมออกจากวัดหินหมากเป้งเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ มาขออาศัยอยู่ ณ วัดถา'ขาม 



๙๖ 


ซึ่งมีพระอาจารย์เขี่ยม โสรโย เป็นเจ้าอาวาส ท่านก็ยินดีและเต็มใจอย่างยิ่ง อำนวยความสะดวกแก่เรา 
ทุกอย่างทุกประการเท่าที่ท่านจะกระท่าได้ มิให้เราต้องอนาทรเดือดร้อนเลยแม้สักเล็กน้อย เราได้มาพัก 
อยู่ที่กุฏิเก่าที่ท่านอาจารย์'ส้นเคยอยู่ เมื่อเราได้มารับอากาศและสัมผัสสถานที่ที่วัดถํ้าขามไม่นาน สุขภาพ 
ร่างกายของเราก็ฟืนฟูขึ้นอย่างน่าแปลก การฉันอาหารกลับมีรสชาติดี การสรงนาก็สดชื่น อาการ 

อ่อนเพลียที่เคยเป็น และโรคภัยบางอย่างก็หายไปเองโดยปริยาย เราจึงตัดสินใจอยู่จำพรรษา 
ณ วัดถํ้า'ขามกับพระอาจารย์เขี่ยมเรื่อยมาจนปัจจุบัน ถึงกระนั้นก็ตาม ศาสตราจารย์นายแพทย์นิพนธ์ 
พวงวรินทร์ และนายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ ก็ยังติดตามมาเยี่ยมเยียนดูแลสุขภาพร่างกายของเราอยู่ 
เสมอๆ มิได้ขาด ทั้งคณะแพทย์ในบริเวณใกล้เคียงมีโรงพยาบาลพรรณานิคม (โรงพยาบาลพระอาจารย์ 
ฟืน) โรงพยาบาลพังโคน โรงพยาบาลสว่างแดนดิน โรงพยาบาลสกลนคร ตลอดจนญาติโยมชาว 
จังหวัดสกลนครก็ได้ให้การอุปการะแก่เราอย่างดียิ่ง จึงขอจารึกนั้าใจของท่านทั้งหลายเหล่านั้นไว้ ณ ที่นี้ 
ด้วย 

๓๗. บทสรุป 

นับแต่อุปสมบทมาจนบัดนี้ มีพรรษา ๗๑ แล้ว เราได้บำเพ็ญแต่กรณียกิจสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
แก , ตนและเพื่อคนอื่นตลอดมา โดยได้เริ่มตั้งต้นแต่ประโยชน์ตน แล้วก็ต่อไปเพื่อประโยชน์คนอื่น 

กล่าวคือ ได้ออกเที่ยวธุดงค์ตั้งแต่ได้อุปสมบทพรรษาแรก ได้ติดตามครูบาอาจารย์ประกอบ 
กิจวัตร และตั้งใจแกหัดตามคำสอนของท่านโดยลำดับ ไม่มีกิจธุระอย่างอื่นที่ต้องท่าจึงได้มีโอกาส 

บำเพ็ญเพียรภาวนาดีมาก พอพรรษาต่อๆ มาได้แยกตัวออกไป ต้องรับภาระมาก มีหมู่เพื่อนคอยติดตาม 
อยู่เสมอ และจะต้องเป็นภาระในการอบรมสั่งสอนญาติโยมเป็นประจำ เพราะสมัยนั้นพระกัมมัฏฐานมี 
จำนวนน้อย พอเห็นรูปใดมีลูกศิษย์ติดตามมากหน่อยเขาก็ถือว่าเป็นอาจารย์ แล้วก็แห , กันไปหารูปนั้น 
ถึงอย่างนั้นก็ดี เรามิได้ท้อแท้ใจในการท่าความเพียร ดูเหมือนเป็นเครื่องเดือนสติของเราให้ทำความ 
เพียรกล้าแข็งขึ้นไปเสียอีก ตกลงประโยชน์ของเราก็ได้ คนอื่นก็ไม , เสีย 
๓๗.® บุญคุณของบิดามารดา 

คนเกิดมาได้ชื่อว่าเปีนบุญคุณของกันและกัน บุตรธิดาเปีนหนี้บุญคุณของบิดามารดา บิดา 
มารดาเปีนหนี้ใหม่ของบุตรธิดา ต่างก็คิดถึงหนี้ของกันและกันโดยที่ใครๆ มิได้ทวงหนี้ แต่หากคิดดึงหนี้ 
เอาเอง แล้วก็ใช้หนี้ด้วยตนเองตามความสำนึกของตนๆ บางคนก็น้อยบ้างมากบ้าง เพราะหนี้ชนิดนี้เปีน 
หนี้ที่ตนหลงมาทำให้เกิดขึ้นเอง ไม่มีใครบังคับและคํ้าประกัน บางคนคิดถึงหนี้สินที่ตนมี แก่ บิดามารดา 
มากมายเหลือที่จะคณานับ แต่ เกิดจนตาย บิดามารดาถนอมเลี้ยงลูกด้วยความเอ็นดูทุกอย่างเป็นต้นว่า 
นั่ง นอน ยืน เดิน พูดจา ต้องอาศัยบิดามารดาสั่งสอนทุกอย่าง เวลาเกิดโทสะฟาดดีด้วยไม้หรือฝ่ามือก็ 
ยังมี ความระลึกตัว อยู่ ว่านี่ลูกนะ ๆ บาง ทีดีไ ม , ลงก็ยัง มี มันเป็นสัญชาตญาณของสัตว์ผู้เกิดมา บิดามารดา 
ย่อมมีความรักบุตร แม้แต่สัตว์ดิรัจฉานก็ยังมีความรักลูกโดยไม , ทราบความรักนั้นรักเพื่ออะไร และหวัง 



๙๗ 


ประโยชน์อะไรจะช่วยเหลืออะไรแก , ตนบ้าง ลูกๆ ก็ทำนองเดียวกันนี้ แต่สัตว์มันยังรู้หายเป็น รักกันชั่ว 
ประเดี๋ยวประดำว รักกันแต่ยังเล็กๆ เมื่อเติบโตแล้วก็ลืมกันไปหมด มนุษย์นี้รักกันไม่รู้จักหายถึงตาย 
แล้วก็ยังรักกันอยู่อีก ตายแล้วมันคืนมาได้อย่างไร มนุษย์คนใดไม่รู้จักคุณบิดามารดา แลไม่ตอบสนอง 
บุญคุณของท่าน มนุษย์ผู้นั้นได้ชื่อว่าเลวร้ายกว่าสัตว์ดิรัจฉานไปเสียอีก 

เราบวชแต่ยังเล็กมิได้หาเลี้ยงบิดามารดาเหมือนกับคนธรรมดา แต่หล่อเลี้ยงนี้าใจของท่านด้วย 
เพศสมณะ ตอนนึเราคุยโม้อวดโตได้เลยว่า เราเกิดมาเปีนลูกผู้ชาย ได้บวชแต่เล็ก มิได้เลี้ยงบิดามารดา 
เหมือนคนธรรมดาสามัญทั่วไป แด'หล่อเลี้ยงนี้าใจของท่านทั่งสองด้วยทัศนะสมณเพศอันเปีนที่ชอบใจ 
ของท่านเปีนอย่างยิ่ง ระลึกอึงยู่เสมอว่า ลูกของเราได้บวชแล้วๆ อึงอยู่ใกล้หรือไกลตั้งพันกิโลเมตรก็มี 
ความดีใจอยู่อย่างนั้นแล้วก็สมประสงค์อีกด้วย ตอนท่านทั่งสองแก'เฒ่าลง เราก็ได้กลับมาสอนท่าน 
ให้เพิ่มศรัทธาบารมีขึ้นอีกจนบวชเปีนชีปะขาวทั่งสองคน (แท้จริงท่านก็มีศรัทธาอยู่แล้ว เรามาสอน 
เพิ่มเดิมเข้ากระทั่งมีศรัทธาแก'กล้าจนไต้บวชเปีนชีปะขาว) และภาวนาเกิดความอัศจรรย์หลายอย่าง 
ทำให้ศรัทธานั้นคงขึ้นไปอีก เราสอนไปในทางสุขคติ ท่านทั่งสองก็ตั้งใจฟังโดยดี เหมือนอาจารย์กับ 
ศิษย์จริงๆ เต็มใจรับโอวาททุกอย่าง ท่านไม'คือว่าลูกสอนพ่อแม่ บิดาบวชเปีนชีปะขาวอยู่ได้ ๑๑ ปี 
อึงแก'กรรมเมื่ออายุ ๗๗ ปี มารดาบวชเปีนชีอยู่ไต้ ๑๗ ปี จึงอึงแก'กรรม อายุได้ ๘๒ ปี มารดาเสีย 
ทีหลังบิดา ตอนจะตายเราก็ได้แนะนำสั่งสอนจนสุดความสามารถ เราได้ชื่อว่าได้ใช้หนี้บุญคุณของบิดา 
มารดาสำเร็จแล้ว หนี้อื่นนอกจากนี้ไม'มีอีกแล้ว ท่านทั่งสองล่วงลับไปแล้ว เราก็ไต้ทำฌาปนกิจศพให้ 
สมเกิยรติท่านและตามวิสัยของเราผู้เปีนสมณะอีกด้วย 

ดีเหมือนกันที่เราบวชอยู่ในพุทธศาสนา และอยู่ไต้นานมาอึงปานนี้ ไต้เห็นความเปลี่ยนแปลง 
ของสังขารร่างกายพร้อมทั่งโลกภายนอกด้วย ได้เห็นอะไรหลายอย่างทั่งดีและชั่ว เพิ่มปัญญาความรู้ 
ของเราขึ้นมาอีกแยะ นับว่าไม'เสียทีที่เกิดมาร่วมโลกกะเขา คิดว่าเราเปีนหนี้บุญคุณของโลก เราเอา สิน 
นี้า ไพ่ ลม ของเขามาปันเปีนรูปเปีนกาย แล้วเราจึงได้มาครองอยู่มาบริโภคใช้สอยของที่มีอยู่ในโลกนี้ 
ทั่งนั้น ของเราแท้ๆ ไม'มีอะไรเลย ตายแล้วก็สละปล่อยทิ้งไว์ในโลกทั่งนั้น บางคนไม'คิดอึงเรื่องเหล่านี้ 
จึงหลงเช้าไปยึดคือเอาจนเหนียวแน่นว่าอะรไๆ ก็ของกูๆ ไปหมด ผัวเมีย ลูกหลาน ข้าวของ เครื่องใช้ 
ในบ้านของกูทั่งนั้น แบ้ที่สุดของเหล่านั้นที่มันหายสูญไปแล้ว หรือมันแตกสลายไป ก็ยังไปยึดว่าของกู 
อยู่รํ่าไป 

๓๗.๒ กิจที่ไม่ควรกระทำ และกรรมที่ไม่ควรก่อสร้าง 

กิจที่ไม'ควรกระทำ แต่เกิดขึ้นมาแล้วจำยอมทำ เพราะคนผู้เกิดมาได้อัตภาพอันนี้ อันได้นามชื่อ 
ว่า สังขาร จะต้องแก , ต้องเจ็บ ต้องตาย เป็นธรรมดา ไม่มีใครสักคนเดียวที่อยากให้เป็นเช่นนั้น จะแก , 
หง่อมเฒ่าชราจนกระทั่งไปไหนไม , ได้แล้วก็ตามก็ยังไม , อยากตาย อยากอยู่เห็นหน้าลูกลานต่อไป เมื่อ 
ตายลงคนที่อยู่ข้างหลังแม้แต่ลูกหลานก็ไม่ยอมเก็บศพไว้ที่บ้าน อย่างนานก็ไม่เกิน ๑๕ วัน โดยส่วน 



๙ ๘ 


มากแล้วจะต้องเอาไปเผา ทิ้ง นั่นได้ชื่อว่า กิจไม่ควรทำ เพราะคน ที่ เราเคารพนับถือแท้ๆ แต่เอาไปเผา ทิ้ง 
จึงเป็นสิ่งไม , สมควรอย่างยิ่ง แต่ก็จำเป็นต้องกระทำ และไม่มีใครจะเอาผีไว้ในบ้านให้เฝ็าเรือน 

กรรมที่ไม่ควรก่อสร้างนั้น เมื่อตายแล้วจะเป็นใครก็ตาม เป็นบิดา มารดา พี่ชาย น้องชาย 
พี่หญิง น้องหญิง หรือญาติคนอื่นๆ เช่น ครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือ อย่างไรก็ตาม เมื่อตายแล้วจะ 
ต้องมีการทำฌาปนกิจศพ การทำศพนี้จะต้องใช้คนและสิ่งของมาก ไม , เหมือนเมื่อเกิด เกิดนั้นมีสองคน 
ตายายเท่านั้นก็สำเร็จได้ นี่จะต้องเลี้ยงแขก เลี้ยงคน เลี้ยงพระ เลี้ยงสงฆ์ หรือหาของมาถวายพระอีก 
ด้วย นับว่าเป็นภาระแก , ผู้ยังอยู่ ที่มีฐานะค่อนข้างแดเคืองมิใช่น้อย เมื่อไม , มีก็ต้องไปยืมพี่ยืมน้องเป็น 
หนี้สินสืบไป การเป็นหนี้เช่นนี้ไม่มีรายได้อะไรเลยมีแต่จะขาดทุน เว้นแต่ผู้ใจบุญจริงๆ เอาบุญนี้มาเป็น 
กำไร แต่ถึงอย่างไรก็ได้ชื่อว่า เปีนของไม่ควรกระทำ แต่เมื่อมันเกิดขึ้นมาเฉพาะหน้าของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ 
ก็จำเป็นต้องทำ 

๓๗.๓ การเกิด-การตาย 

การเกิด การตาย สำหรับสัตว์โลกถือไม่เหมือนกัน โดยการเกิดจะต้องลำดับในบิดามารดา 
เดียวกัน ใครเกิดก่อนก็เรียกว่าพี่ เกิดทีหลังก็เรียกว่าน้อง แต่การตายไม่เป็นอย่างนั้น ใครจะตายก่อน 
ตายทีหลังก็แล้วแต่กรรม บุญกรรมของใครของมัน บางทีน้องตายก่อนพี่ก็มี หรือพี่ตายก่อนน้องก็มี 
ตายแล้วก็ไม , จำเป็นต้องไปเกิดเป็นพี่เป็นน้องกันอีก ก็แล้วแต่บุญกรรมจะส่งให้ไปเกิดที่ใดเหมือนกัน 
บางคนทำชั่วอาจไปเกิดเปีนเปรตอสุรกาย หรือตกนรกหมกไหม้อยูไนอเวจีก็มี บางคนทำดีชิตใจผ่องใส 
บริสุทธิหลุดพ้นจากกองทุกข์ถึงพระนิพพานก็มีเอาแน่ไม่ได้ 

ดังโยมบิดามารดาของเรา ผู้ ถึงแก่กรรมไปแล้ว ท่านทั้งสองนั้นเราคิดว่าไม่ได้เปีนหนี้บุญคุณของ 
ท่านอีกแล้ว ใช้หนี้ลันหมดเสียที เพราะเราเปีนลูกผู้ชายคนสุดท้ายของท่าน ไต้ทำกิจลันสมควรแก' 
สมณะให้แก'ท่านทั้งสองทุกอย่าง ไม'มีการบกพร่องแต่ประการใด อึงแม้ท่านทั้งสองก็คงคิดเช่นนั้น 
เหมือนลัน คงไม'คิดจะทวงเอาหนี้สินจากเราอีกแล้ว เพราะสมเจตนาของท่านแล้วทุกประการ 

อาจารย์คำดี พี่ ชายคนหัว ปี นั้นรักเรายิ่งกว่าลูกสุดสวาท น่าเสียดายมาถึงแก่กรรมเมื่อเราไม , อยู่ 
ไป จำ พรรษา ที่ จังหวัดจันทบุรี ไม , ได้ ทำ ศพสนองบุญคุณให้สมกับความรักของท่าน นอกจากนั้นพี่ๆ ทุก 
คนเมื่อมีชีวิตอยู่เราก็ได้อบรมสั่งสอนให้ตั้งนั้นอยู่ในศีลธรรมตามสมควรแก'นิสัยวาสนาของตนๆ เมื่อ 
ตายแล้วก็ได้เปินที่พิ่งทางใจอย่างดี ไม'เสียทีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วได้ปฏิบัติตามสติกำลังของ 
ตน 

นางอาน ปราบพาล พี่สาวคนที่สอง ถึงแก , กรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ อายุได้ ๘๘ ปี 
นางแนน เชียงทอง พี่สาวคนที่สาม ถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ อายุได้ ๙๐ ปี 
นายเปลี่ยน พี่ชายคนที่สี่ ถึงแก , กรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ อายุได้ ๘๐ ปี 
นางนวล กล้าแข็ง พี่สาวคนที่ห้า ถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ อายุได้ ๗๙ ปี 



๙๙ 


พระเกต พี่ชายคนที่หก ถึงแก , กรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๙ อายุได้ ๔๘ ปี พรรษา ๑๔ 

นางธูป ดีมั่น น้องสาวคนสุดท้อง ถึงแก่กรรมเมื่อวัน ที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ อายุได้ 

๘๖ ปี 

พี่น้องทั้งหมด เราได้ทำฌาปนกิจศพให้สมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่าง สมเจตนารมณ์ของผู้ตายแล้ว 
ทุกประการ เฉพาะนางธูป น้องสาวคนสุดท้องนี้ ในช่วงบั้นปลายชีวิตเธอได้มาถือศีลบวชชีอยู่รับการ 
อบรมกับเราที่วัดหินหมากเป้งหลายปี การปฏิบัติภาวนาของเธอคงจะได้ผล มีที่พึ่งทางใจอย่างดีโดยไม , 
เป็นที่น่าสงสัย เมื่อป่วยหนักบุตรได้มารับตัวไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร เล่าว่าเธอ 
มีสติดี รู้สึกตัวตลอดเวลาจนวาระสุดท้าย บอกลูกหลานผู้พยาบาลได้ทุกระยะว่ารู้สึกอย่างไรว่า รู้สึกเริ่ม 
เย็นมาแต่ปลายเท้า มาถึงหน้าแข้ง มาถึงเข่า มาถึงหน้าอก เธอเพ่งดูจิตที่หน้าอกอย่างมีสติ ลมหายใจ 
แผ่วลง แผ่วลง และจนสงบไปในที่สุด 

บัดนี้ยังเหลือแต่เราเป็นที่พึ่งของเราเท่านั้นแหละ ญาติพี่ห้องและครูบาอาจารย์ไม่มีใครเป็นที่พึ่ง 
แก , ตัวเองแล้ว เราจะพยายามทำความดีจนกว่าชีวิตจะหาไม่ เพราะคนเราตายแล้วความดีและความชั่วไม , 
มีใครทำให้ 

อัตตโนประวัติแต่เริ่มมา จนอายุครบเก้าสิบสองปี ก็เห็นจะจบลงเพียงแค , นี้ 



